
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 




lm Aya 40 SURATUN NABAA 

(Imetererrka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

r. Wanaulizana habari gani? 

2. Ile habari iliyo kuu (ya kufufuliwa 
viumbe) 

3. Ambayo wanakhitalifiana 

4. Nawakome!. (Wasikhitalifiane). Hivi 
karibuni watajua (ukweli wake) 


Ina Mokkarn 2 



5. Kisha nawakome! Hivi karibuni watajua 
(ukweli wake). 

6. Je! Hatukuifanya ardhi kuwa tandiko 

7. Na milima kuwa kama vigingi (vya ardhi) 

8. Na tukakuumbeni wanaume na wanawake 

9. Na Tukaufanya usingizi wenu kama kufa 

10. Na tukaufanya usiku kama guo 
(mnalofunikwa) 




n. Na tukaufanya mchana kama kufufuka. 




2. Habari kubwa ambayo makafiri walikuwa wakiulizana wenyewe kwa wenyewe, ni habari ya Utume wa 
Bwana wetu Muhammad (s.a.w.). Walikuwa wakiulizana: Ni kweli huyu ni Mtume wa Mwenyezi Mungu? Na hili 
analodai kuwa Mwenyezi Mungu ni Mmoja tu, na kuwa kuna siku ya Kiama, ni hakika mambo haya? 

4. Tamko hili " Kallaa " limekuja mara kwa mara katika Qurani. Na mara huja kwa maana ya "Kukanya” 
(kukataza), na mara nyengine huja kwa maana ya “kukana” (kukanusha), na mara nyingine huja kwa maana ya 
"Kukokoteza” (kuthibitisha au kuhakikisha). Na kila mahali hufasiriwa kwa ifaavyo. 

3. Mwenyezi Mungu anawaambia hapa kuwa wakome, wawache kudhani mambo ya batili Wakiwa hawajajua 
hata sasa kwamba Muhammad ni Mtume, na Mwenyezi Mungu ni Mmoja tu, na kuwa kuna Siku ya Mwisho ya 
kila mm kulipwa kwa alilolttenda, basi hapo, yaani Siku ya Kiama, itawafunukia kweii, na watajua kwamba 
aliyokuwa akiwaambia Mtume ni ya kweli. 

6. Tangu Aya hii mpaka Aya 16 Mwenyezi Mungu anawaonesha waja Wake neema nyingi alizowaneemesha, 
ili wafahamu kwamba, Mwenye kuneemesha neema kama hizi katika Ulimwengu, hawawachi waja Wake katika 
upotevu pasi na kuwaletea mtu wa kuwaongoa njia njema ya kuwafikisha katika neema za Dunia na Akhera, na 
kwamba Mwenye kufanya yote haya hapana jengine liwezalo kumshinda. Na maaiu ya “Tandiko” hapa ni mahali 
pa kumfaa mtu kufanya alitakalo katika maisha yake. Si mapendelco yake kuwa Ardhi imekaa kama Tandiko la 
kitanda. (Taz. Sawi, katika Sura ya Al-Ghashiyah.) 


746 


cro 



JUZUU 30 


AN-NABAA ( 78 ) 


AMMA 


12. Na tukajenga juu yenu (mbingu) saba 
madhubiitr 

13. Na tukaifanya taa ing’arayo na yenye joto 
kubwa 

14. Na tukateremsha maji yaangukayo kwa kasi 
kutoka mawinguni 

15. Ili kwayo Tuoteshe (vyakula vilivyo) 
chembe chembe na mimea (mengine) 

16. Na mabustani yenye miti iliyosongana. 
(Basi Sisi mliofanya yote haya itatushinda kufufua 
viumbe?) 

17. Kwa hakika siku ya Hukumu imewekewa 
wakati maalumu 



18. Siku itakapopigwa parapanda (baragumu), 
nanyi mtafika makundi makundi 

19. Na mbingu zitafunguliwa ziwe milango 
milango 







20. Na milima itaondolewa na itakuwa kama 
mangati (mlenga) kama maji ukiona kwa mbali. 

2 1 . Kwa hakika Jahanamu inawangoja wabaya 

22 . Ni makazi ya waasi 

23. Wakae humo dahari nyingi (karne baada ya 
karne). 

24. Hawataonja humo baridi (wala usingizi) 
wala kinywaji 

25. Ila maji yachemkayo sana na usaha 

26. (Wanalipwa) Malipo yaliyo sawa (na amali 
zao). 

27. Hakika wao hawakuwa wakiogopa hisabu 
(ya Mwenyezi Mungu) 





20. Yaani kama ambavyo mtu huona mlenge (mangati) akadhani ni maji, na hali hapana maji, kadhalika 
majabali Siku hiyo yataonekana yamethubutu kama yalivyokuwa, kumbe sivyo, yamekuwa kama pamba, 
yapeperushwa na upepo. 

21. Jahanamu ni jina la moto maalumu huko Akhera. Mwenyezi Mungu anatupa Habari kwamba Jahanamu 
ni mahali pa kuwangojea makafiri ili walipwe humo malipo ya kukadhibisha kwao Mhume, baada ya 
kuwadhihirikia dalili za kuwa wao ni Mitume wa haki. 

23. Dahari ni muda wa myaka mingi sana. Na muradi wa “dahari nyingi” ni kuwa watakaa milele katika 
Jahanamu kila ikiwapitia dahari itakuja dahari nyengine, na hivyo hivyo. 

Katika Aya hii walioifanya ya 24 wameleta yale waliyoyaleta katika Aya ya 108 ya Surat Hud; na tumekwisha 
kujibu huko. 

26. Yaani kama ambavyo hakuna madhambi makubwa kama ya ukaftri, kadhaiika hakuna adhabu kukwa 
kama ya Jahanamu ndio iliyofanana na madhambi yao. 

27. Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba sababu ya makaftri kufanya yote hayo m kuwa wao hawaogopi 
kuhisabiwa Kesho Akhera, kwa sababu hawaamini Siku ya Hisabu. Na lau kama walikuwa wakiamini 
wangaliogopa, na wasingefanya mambo mabaya. 


747 


JUZUU 30 


AN-NABAA ( 78 ) 


AMMA 


28. Na wakikadhibisha Aya Zetu kukadhibisha 
(kukubwa kabisa). 




29. Na (hali ya kuwa) kila kitu tumekidhibiti 
kwa kukiandika 



30. Basi onjeni (leo adhabu). Nasi Hatutakuzidi- 
shieni (kitu) iia adhabu (juu ya adhabu). 




31. Bila shaka wanaomcha Mwenyezi Mungu 
wamewekewa (mambo ya kuonyesha) kufuzu (kwao) 



32. Mabustani na mizabibu ©Ct&b6? 

33. Na wanawake vijana walio hirimu (na tffi 

waume zao) 


34. Na gilasi zilizojaa (vinywaji vizuri vizuri)» 



35. Hawatasikia humo (maneno ya) upuuzi 
wala ya kukadhibishana 

36. Watalipwa kutoka kwa Mola wako atia 
yenye kutosha 








37. Mola wa mbingu na ardhi na vilivyomo 
baina yake; Mwingi wa rehema; hawataweza kusema 
naye. 


© 15 ^'^ 


38. Siku ambayo zitasimama Roho (za viumbe 
wote) na Malaika safu safu; hatasema siku hiyo ila 
yule ambaye (Mwenyezi Mungu) Mwingi wa rehema 
amempa idhini (ya kusema) na atasema yaliyo sawa. 

39. Hiyo ndiyo Siku ya haki, (siku ya siku); 
basi anayetaka na ashike njia ende kwa Mola wake 

40. Hakika Tunakuhadharisheni adhabu iliyo 

karibu (kufika), Siku ambayo mtu atakapoona 
yaliyotangulizwa na mikono yake miwili; na kafiri 
atasema: “Laiti ningalikuwa udongo (nisipate 

adhabu hii inayoningoja sasa)” 




36. Dini ya Uislamu inathubutisha raha mbili za Akhera: Raha ya Roho na raha ya kiwiliwili. Raha ya roho 
ni ya Radhi ya Mwenyezi Mungu Atakayowapa waja wake wema na yaliyo kama haya. Na raha ya kiwiliwili ni 
kama hii Abyotaja hapa na katika Sura nyinginezo, kama mabustani ya kufurahisha macho, wanawake wazuri, 
vinywewa, vileo na kutosikia jambo la kuudhi na kama haya. 

Angalia: Viieo vimekatazwa ulimwenguni kwa sababu ya madhara yake ambayo hayatapatikana katika vileo vya 
Akhera. 

40. Dhahiri ya Qurani hapa, na wafasiri wotc wanasema, kuwa adhabu iliyotajwa katika Aya hii waliyoifanya 
kuwa ya 41, ni adhabu itakayotokea Sikt£Va Kiama, si kama walivyosema wao hapa. 


748 



JUZUU 30 AMMA 



SURATUN NAZIAT 
( Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye kuneemesha 
neeifia kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Naapa kwa wale (Malaika) wavutao kwa 
nguvu (roho za watu wabaya) 

2. Na kwa wale wanaotoa (roho za watu 
wema) kwa ulatifu (taratibu) 


Ina Makam 2 







3. Na kwa wale wanaoogelea nazo 
(Wanaokwenda nazo mbio hizo roho) 

4. Wakaziflkisha haraka huko wanakoziflkisha 

5. Wakazitengezea mambo yake. (Mbaya 
zikaadhibiwa, na nzuri zikastareheshwa). 

6. (Mtafufuliwa) siku litakapolia baragumu la 
mwanzo (litakalotetemesha kila kitu). 

7. (Na) Lifuatiwe na baragumu la pili 




8. Siku hiyo nyoyo zitapigapiga (kwa khofu) 

9. Macho yake yatainamia chini. 

10. (Makaflri) wanasema (hapa duniani kwa 
stihizai): Je! Kweli tutarudishwa katika hali (yetu) ya 
kwanza? (Tutafufuliwa?) 

11. Hata tukiwa mifupa mibovu (iliyoiiwa 
ndani)? 

12. Wanasema (kwa stihizai): “Basi marejeo 
haya ni yenye hasara (kwetu).” 





I-J. Katika Qunni min nyinfi Mwenyezi Mungu uneapa kwa viumbe Vyake, vilivyo na robo na visivyo 
kuwa na roho, vinavyoonekana na visivyoonekana. Na makusudio ni kutunabihisha tuzmgade hikima Yake kadka 
kib tutu Ahchokiapia ili tupate kujua Utukufu Wake na Uweza Wake Mkubwa. Na kadka Sun hii Mwenyezi 
Mungu anaapa kwa Malaika wenye kazi za kutoa roho za makafiri kwa kuzivuu kwa nguvu, na wenye kutoa roho 
za Iaiamu kwa upole, na wenye kuogelea katika anga, na wenye kwenda mbio mbio na roho za watu wema 
Pepoai, na za watu waovu Motoni, na wenye kudabiri mambo ayatakayo Mwenyezi Mungu. 

I. Makusudio ya “nyoyo” hapa ni wenye nyoyo. Na mundi, Siku hiyo nyoyo za waovu ziutetemeka, na 
macho yao yatakodoka kwa ubabu ya unyonge na khofu ya adhabu. 


749 






JUZUU 30 


AN-NAZIAT ( 79 ) 


AMMA 


13. Kwa hakika hicho (Kiama) kitakuwa (kwa 
kupigwa) ukelele mmoja tu 

14. Mara wao (viumbe wote) watakuwa katika 
ardhi mpya. 




15. Je! Imekufikia hadithi ya Musa? @ jf 

16. Mola wake alipomwita katika bonde A 

takatifu (liitwalo) Tuwaa . 


17. (Akamwambia) Nenda kwa Firauni; hakika 
yeye amezidi (katika jeuri zake). 

18. Umwambie: Je, unapenda kujitakasa? 

19. Nami nitakuongoza kwa Mola wako ili 
umche. 


20. Basi alimuonesha Ishara kubwa kubwa, 
(miujiza mikubwa mikubwa). 

21. Lakini alikadhibisha na akaasi. 

22. Kisha alirudi nyuma akaanza kufanya 
jitihadi (ya kuwazuilia watu wasimfuate Musa). 

23. Basi aliwakusanya (watu) akanadi . 

24. Akasema: “Mimi ndiye mola wenu mkuu. 
(Huyo Mola wake Musa ni mdogo)”. 

2$. Hapo Mwenyezi Mungu akamtia mkononi 
(akamtesa) kwa kulipa tamko lake hili la mwisho (la 
kusema kuwa yeye ndiye Mola mkubwa) na kwa lile 
tamko lake la mwanzo (alilosema kuwa hakuna Moia 
ila yeye tu). 

26. Kwa hakika katika haya limo onyo (kubwa) 
kwa wale wanaogopa. 

27. Je, nyinyi ni wenye umbo la nguvu zaidi au 
mbingu? Yeye amezijenga. 

28. Akainua kimo chake na Akazitengeneza 
vizuri 


4 twtiarw» 

<£)*a e/ySS 

©i&>; &$\cnntMsx 


r 


1 5. Tangu Aya hii mpaka Aya ya 26 Mwenyezi Mungu anamliwaza Mtume Wake kwa kumtajia kisa cha 
Nabii Muu na namna alivyokadhibishwa na Firauni ili asione kuwa tabu hii imempata yeye peke yake, bali 
uneanza kuwafikilia ndugu zakc, Mitume waliotanguiia. Kadhalika katika Aya hizi muna utisho kwa makafiri ili 
wamuogope Mwenyezi Mungu Asije akawapatiliza kwa adhabu kama alivyompa tiliza Firauni na kaumu zake. 
Akawatosa baharini. 

16. "Tuwaa” ni jina la hilo bonde ambalo Mwenyezi Mungu Alimlingana Nabii Musa Akampa Utume na 
kumuamrisha kwenda kwa Firauni. 

27. Yaani Umbo lenu nyinyi ni la nguvu zaidi kuliko umbo la mbingu? hata mr.one kwamba Mwenye 
Kuumba mbingu hawezi kukufufueni? 


750 


JUZUU 30 


AN-NAZIAT (79) 


AMMA 


29. Na akautia giza usiku wake na 
akautokezesha mchana wake. 

30. Na ardhi baada ya hayo Akaitandaza. 

31. Akatoa ndani yake maji yake na malisho 

yake 

32. Na milima akaisimamisha 

33. (Kafanya haya yote) kwa ajili ya 
kukustarehesheni nyinyi na nyama wenu. (Basi 
aliyefanya yote haya si muweza wa kufufua?) 

34. Basi itakapofika hiyo balaa kubwa (ya 
Kiama). 

3$. Siku ambayo mtu atakumbuka kila 
alilolifanya 

36. Na Moto mkali utaoneshwa kwa kila 
aonaye ■ 

37. Ama yule aliveasi 

38. Na akapenda zaidi, (akayafadhilisha) 
maisha) ya dunia 

39. Basi kwa hakika Jahanamu ndiyo 
itakayokuwa makazi yake. 

40. Na ama yule aliyeogopa kusimamishwa 
mbele ya Mola wake, akaikataza nafsi yake na 
matamanio (maovu) 

41. Basi (huyo) Peop ndiyo itakayokuwa 
makazi yake. 

42. Wanakuuliza Kiama kutokea kwake 
kutakuwa lini? 

43. Uko wapi na kuweza kutaja (wakati wa kuja 
Kiama)? 

44. Mwisho (wa ujuzi) wake uko kwa Mola 
wako. 

45. Wewe ni Muonyaji (tu) kwa yule 
anayekiogopa. 

46. Siku watakapokiona watakuwa kama 
kwamba hawakukaa (uhmwenguni) ila jioni moja au 
mchana wake, (kwa kishindo, kitakachowafika). 





&&&&> m 








33. Kaiika Aya hizi Mwcnyezi Mungu anawaoncsha kwamba Yeye ni Muweza wa mambo makubwa zaidi 
kuliko kufufua waliokufa, pamoja na kukumbusha Ukarimu Wake Mkubwa wa kutufanyia vitu vyote fuvyo iU 
tunufaike. 

46. Yaani wataona kuwa siku zote zilizowapitia ulimwenguni ni Kama kitambo kidogo tu. 


751 




Ina Aya 42 SURAT ABASA 

(Imeteremka Makka) 

Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na* Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1 . Alikunja (Mtume) paji na akageuza uso 

2. Kwa sababu alimjia kipofu. 

3. Na nini kilichokujutisha (ya kuwa huyo 
Sahaba pofu hahitaji mawaidha mapya)? Labda yeye 
atatakasika (kwa kusikia mawaidha mapya). 

4. Au atakumbuka (aliyoyasahau); ukumbusho 
huo upate kumfaa 

5. Ama ajionaye hana haja (ya dini) 

6. Wewe ndiye unayemshughulikia. 

7. Na si juu yako kama hakutakasika. 

8 . Lakini anayekukimbilia 

9. Naye anaogopa 

10. Wewe unampuuza (Usifanye hivyo). 

11. Sivyo! Hakika (Qurani) hii ni nasaha 
(mawaidha). 

12. Basi kila apendaye atawaidhika (asiyetaka 
basi — muachilie mbali) 

13. (Mawaidha haya yanatoka) katika kurasa 
zilizohishimiwa 

I . Siku moja Mtume (s.a~w.) alikuwa amekaa na wakubwa wa Maqureishi yu katika kuwalingania Dini, kwa 
hima kubwa, na akitaraji kuwa wakisilimu wao, na wanyonge wao watafuaia; sababu wengi walijizuilia kwa 
kuwaogopa hao wakubwa wao. Wakati huo akatokea kipofu mmoja aitwaye Ibn-Ummi Maktum. Na pasi na 
kujua kuwa Mtume imeshughulika, akampigia ukelele. “Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Nifunze na mimi 
katika aliyokufunza Mwenyezi Mungu.” Na akamkariria maneno haya. Mtume (s.a.w.) kwa kuwa alikuwa na 
pupa la kusilimu wale wakubwa, alimftnyia uso yule kipofu kwa kumuharibia kazt yake, wala asimsikize. Basi hapa 
Mwenyezi Mungu anamlaumu Mtume Wake kwa aliyoyafanya, ya kuwacha kumsikiza aliyemjia kutaka uongofu; 
kwa kutaraji kuamini watu wakubwa. Kwani huyo kipofu Mnyonge ni bora mbete ya Mwenyezi Mungu kuliko 
hao wakubwa anaowataraji. 

1 1-16. Hapa Mwenyezi Mungu, anamkataza Mtume wake asifanye tena kama hayo, na kumwambia kwamba 
Qurani ni Mawaidha, atakae kuzingatia atawaidhika, na asiyetaka hasara itamftkilia yeye. Na kumfahamisha 
kwamba Qurani ikatika Vitabu vitukufu (katika Lauhil-MahfuJh) vilivyo mikono ya Malaika Waandishi watukufu 
watenda mema, ambao ni bora kuliko Maqureishi. 


Ina Kara I 


V 1-"^ /// 

O 

m. 


& 

®X tfra&ei 
©»535 

V ('L 


752 


tSt 


JUZUU 30 


ABASA (80) 


AMMA 


14. Zilizotukuzwa, zilizotakaswa 

15. Zilizomo mikononi mwa (Malaika) 
waandishi (wa Mwenyezi Mungu) 

16. Watukufu, Wacha Mungu. 





17. Ameangamia Binadamu namna gani ulivyo 
kwendelea mno ukafiri wake! 

18. Kwa kitu gani Amemuumba? 

19. Kwa tone la manii; Amemuumba 
Akamuwezesha (akampa uweza) 

20. Kisha akamfanyia njia nyepesi (ya kufanya 
mambo yake) 

z i . Kisha akamfisha na Akamueka kaburini 

22. Kisha Apendapo atamfufua. 

23. La! Hajamaliza Aliyomuamuru (Mola 
wake). 

24. Hebu mwanaadamu naatazame chakula 
chake 

25. Hakika Sisi tumemimina maji kwa nguvu 
(kutoka mawinguni) 

26. Tena tukaipasuapasua ardhi 

27. Kisha Tukaotesha humo (vyakula vilivyo) 
chembe chembe 

28. Na mizabibu na mboga 

29. Na mizeituni na mitende 

30. Na mabustani, (mashamba) yenye miti 
iliyosongana barabara 




0 1 

u'&iisgg 
6 WSifcf 


3 1. Na matunda na malisho 

32. Kwa ajili ya kukustarehesheni nyinyi na 
wanyama wenu. 

33. Basi itakapokuja sauti kali iumizayo 
mashikio, (sauti ya baragumu la Kiama) 

34. Siku ambayo mtu atamkimbia nduguye e^t 

17. Hapa Mwenyezi Mungu anatuonesha ajabu ya mwanaadamu namna alivyokwendeiea mno katika kufuru 
yake, kwa kuona kuwa Mwenyezi Mungu hataweza kumfufua baada ya kufa; pamoja na kuwa Yeye Ndiye 
aliyemuumba kwa tone la manii kisha akampitistp mahali pasipopitika, kisha akamiea hata akawa mtu wa 
kukamilika, kisha akamuua akamtia kaburini. Na atakapotaka atamfufua. Na hapana shaka kwamba kumzua 
mwanaadamu ni jambo kubwa zaidi kuliko kumrejeza katika hali aliyokuwa. 

24. Ikiwa Mwanaadamu hakumbuki umbo ta nafsi yake naatazame chakula akilacho namna kilivyopatikana, 
atafahamu uweza wa Mwenyezi Mungu. 



753 



JUZUU 30 


ABASA ( 80 ) 


AMMA 


35. Na mamaye na babaye 

36. Na mkewe na wanawe. 

37. Kila mtu miongoni mwao Siku hiyo 
atakuwa na hali itakayomtosha mwenyewe, (hana 
haja ya mwenziwe.) 

38. Siku hiyo nyuso nyingine zitanawiri 


%&£ S& izt?' c P' 



39. Zitacheka, zitachangamka . 

40. Na nyuso nyingine Siku hiyo zitakuwa na 
mavumbi juu yake 

41. Giza Totoro (kubwa) litazifunika. 

42. Hao ndio makafiri watenda mabaya. 



38,39. Siku hiyo wanaadamu watakuwa hali mbili: waiioamini wakatenda amaii njema, nyuso zao 
ataaemetuka kwa furaha, na waliokufuru wakatenda maovu, nyuso zao zitakuwa na vumbi na kupiga weuai, 
kama ilivyoacma Aya za 40-42. 


754 


JUZUU 30 


AMMA 



/na Aya 29 SURATUT TAKWYR 

Ina Kan / 

(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwcnyezi Mungu Mwcnye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 


neema ndogo ndogo. 


1 . Jua litakapokunjwakunjwa 

2. Na nyota zitakapopukutika 

3. Na Milima itakapoendeshwa (angani kama 

giw&Sfcfll 

vumbi) 

4. Na ngamia wenye mimba pevu 
watakapoachwa, (wasishughulikiwe) 


5. Na wanyama wa mwitu watakapokusanywa 


6. Na bahari zitakapowashwa Moto 


7. Na roho zitakapounganishwa (na viwiliwili 
vyake) 


8. Na mtoto mwanamke aliyezikwa hali ya 
kuwa yuhai atakapoulizwa 

lSlj 

9. Kwa makosa gani aliuawa . 

!> 

10. Na madaftari (ya amali) yatakapoenezwa 
(kila mtu akapewa lake) 



i. Sura nyingi zilizoshuka Makka zimetaja vituko vya Siku ya kiama. Na tangu Aya hii mpaka Aya 14 
Mwenyezi Mungu ametaja baadhi ya vituko vya Siku hiyo. 

1-13. Aya hizi walizozipa nambari hizi 2-14 wamezitilia farumu nyingi kabisa hata wamezigeuzia muradhi wa 
Mwenyezi Mungu alivyokusudia. 

3. Siku hiyo majabali yatakuwa mepesi kama pamba inayoendeshwa na upepo. 

4. “Ngamia wenye mimba” ni katika mali yaliyo bora mno kwa Waarabu, basi wanaambiwa hapa kwamba 
Siku hiyo watawatupilia mbaii wasiwathamini tena. 

5. Katika jumla ya vituko vya Siku hiyo ni nyama wa mwitu kukusanywa pamoja, nao wasidhuriane. 

8-9. Aya mbili hizi zinaashiria hali waliyokuwa nayo Waarabu kabla ya kuja Uislamu, Mtu alikuwa akipata 

mtoto nnwanamke humzika mzima, na wakisema kwamba vijana wanawake hawana faida, bali ni hasara tupuj ya 
kumlea na kumlisha na kumvisha, na akiharibika itakuwa aibu juu ya wazce wake na jamaa zake wote. Uipokuja 
Dini ya Uislamu ikakataza munkari huu. Na hapa Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba Siku hiyo, yule mtoto 
aliyezikwa mzima ataulizwa ameuliwa kwa makosa gani? Naye atajibu kwamba hakufanya makosa yoyote, bali 
ameuliwa kwa dhulma tu. 

10.' Hayo ni madaftari ya hisabu yaliyodhibiti mema ya mtu na maovu yake. Siku hiyo kila mni atapcwa yake, 
aone mwenyewe mema yake na maovu yake. 


755 




JUZUU 30 


AT-TAKWYR18II 


AMMA 


11. Na utando wa mbingu utakapotanduliwa 


12. Na Jahanamu itakapochochewa 


13. Na Pepo itakaposogezwa 


14. (Wakati huo) kila nafsi itajua 

ilichokihudhurisha, (amali ilizofanya). 


15. Basi Naapa kwa nyota zinazorejea nyuma 


16. Zinazokwenda, kisha zikajiflcha 

©t^UW' 

17. Na kwa usiku uingiapo 


i'&t Na kwa asubuhi inapopambazuka 


19. Kwa hakika hii (Qurani) ni kauli (aliyokuja 
nayo) Mjumbe mtukufu (Jibrili) 


20. Mwenye nguvu, mwenye cheo cha hishima 
kwa Mwenyezi Mungu 


21. Anayetiiwa huko (mbinguni na Malaika 
wenziwe), kisha muaminifu. 


22. Na kuwa mwenzenu (huyu Muhammad) si 
mwendawazimu (kama mnavyomsingizia). 


23. Na hakika yeye alimuona (Jibrili) katika 
upeo wa macho (mbinguni) ulio safl. 

tb'SZ 


12- 13. Siku hiyo Pepo watakunibishiwa watenda mema, na Moto watakurubishiwa watenda maovu, kila 
mmoja aone mahali pake. 

14. Kila mtu Stku hiyo atajua amali aliyottenda ikiwa njema au mbaya. Ataziona katika dafiari yake. 

13- 16. Kuna nyota ambazo huenda pamoja na jua na Mwezi, kisha zikarejea zitokako, na kujificha chini ya 
muangaza wa jua. Nazo ni hizi tano: Utarid (Mercury), Zuhra (Venus), Mirrikh (Mars), Mushtary (Jupiter) na 
Zuhal (Saturn). 

19-21. Mjumbe Mtukufu na mwenye kutiiwa huko mbinguni ni Jibrili, ambaye ndiye mkubwa wa Malaika 
wote. Na yeye ndiye aliyekuwa akichukuwa Qurani kwa amri ya Mwenyezi Mungu akimletea Mtume Wake. Na 
Mwenyezi Mungu amemsifu Jibrili kwa sifa hizi, ili kutuonesha utukufu wa Qurani na utukufu wa Mtume 
(s.a.w.)-, sababu mtu mtukufu hupelekewa mjumbe mtukufu, na amana bora hupewa mjtimbe bora. 

22-23. MakaOri walipokuwa hawana tena la kusema, wala hoja ya kumtolea Mtume (s.a.w.)j walikuwa 
wakitoa khabari za uwongo kuwe Mtume ana wazimu, wala maneno hayo hakupewa na Jibrili, wala hakumuona 
kamwe, bali alimuona Shetani, na hayo ayasemayo ni man:no ya Shetani tu. Basi Mwenyezi Mungu anawarudi. 
kwa Aya hizi. 

23. Yaani Mtume alimuona Jibrili kattka pambizo za mbingu. 

24. Hapa pana viraa viwili: (a) “dhanin” (kwa dhwee). Na maana yake m mwenye kutuhumiwa. Na muradi 
wake ni kuwa Mtume (s.a.w.) si wakutiliwa shaka kwa loloie aiiiotealo khabari; hapana shaka kuwa m kweti tu. (b) 
“dhanin” (kwa dhwad). Na maana yake ni bakhili, na muradi wake ni kuwa Mtume haftchi waia hapunguzi kitu 
katika mambo aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu kuyaftkisha kwa waja Wake. 


756 


JUZUU 30 


AT-TAKWYR (81) 


AMMA 


24' Wala yeye si bakhili wa (kukuelezeni) 
mambo ya ghaibu. 

25 . Wala hii si kauli ya Shetani aliyefukuzwa 
(katika rehma ya Mwenyezi Mungu) 

26. Basi mnakwenda wapi? 






27. Haikuwa hii Qurani ila ni. ukumbusho kwa 
walimwengu wote 

28. Kwa yule miongoni mwenu anayetaka 
kushika niia. 

29. Wala nyinyi hamtataka isipokuwa atake 
Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu wote. 




29 . Mtu hawezi kuongoka, ila kwanza atake mwenyewe kuongoka; na hayo matakwa na uweza wa kufanya 
kheri na shari, na kuwacha, amepewa na Mwenyezi Mungu. Amemuumbia Yeyc Mwenyezi Mungu. 


t 


757 


JUZUU 30 


AMMA 



(Af) ( Af) «tjp 

*sa<M>e<^ 


* ;*nvjor«"»o t-*- - *yo <-r 1 *'’oOf 



/*» 4 « /9 SURATUL INFITAR /«» Afa/w / 

(Imeieremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye n\ 

kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kimeemesha neema ndogo ndogo. 


1. Mbingu zitakapo pasuka 

2 . Na nyota zitakapo pukutika 

3. Na bahari zitakapopasuliwa 

4. Na makaburi yatakapofukuliwa 

5. (Kila) nafsi (wakati huo) itajua 
iliyoyatanguliza na iliyoyabakisha nyuma. 



6. Ee mwanaadamu! Ni nini kikudanganyacho 
na Mola wako Mtukufu (hata ukamuasi) 

7. Aliyekuumba na kukutengeneza, kisha 
akakulinganisha sawa? 

8 . Katika sura yoyote Aliyoipenda 
Amekutengeneza. 

9. Sivyo hivyo! Bali nyinyi mnaikadhibisha 
(siku ya) Malipo. 


escsjsifi 




10. Na hakika juu yenu kuna wenye kuwatunza 

11. Watukufu wenye kuandika 

12. Wanayajua yote mnayoyatenda (na 
wanadhibiti). 



I. Tangu Aya ya 1*4 Mwenyezi Mungu Atuonesha vituko vyengine vya Siku ya Kiatna. 

5. Kila mtu Siku hiyo atajua alichokifanya na alichokiwacha katika am'ali njema na mbaya. 

6-7. Maana ni lipi lililokuhadaa hata ukamuasi Mola wako Mtukufu Aliyekuumba, akakukamilisha, 
Akakulinganisha? Mwenyezi Mungu baada ya Kumuumba mwanaadamu Amemkamilisha umbo iake kwa kumtia 
kila kiungo • akihitajiacho, hata iau kama chapungua kimoja, asingeweza kutekeleza haja zake. Kisha 
amemlinganisha kwa kukifanya kila kiungo ni mnasaba wa kiwiliwili chake, asifanye viungo vyake ni virefu au 
vifupi kuliko kiasi au . . . 

9. Hapana lililokuhadaa isipokuwa kutoamini na kukadhibisha Siku ya kila mtu kujaziwa kwa amali zake. 

10. Kila mtu ana Malaika wawili: “Rakib” na “Atid.” Na kazi zao ni kuandika mema ya mtu na maovu 
yake. Ndio muradi wa “Wenye kuwatunza, Watukufu, wenye kuandika.” 


758 



JtlZUll 30 


AL-INFITAR (82) 


AMMA 


13. Kwa hakika wafanyao wema watakuwa 
neemani 

14. Na waovu watakuwa Motoni. 

15. Wataingia humo siku ya Malipo. 




16. Wala hawatatoka humo. 

17* Na nini kitakachokujulisha siku ya Malipo 
ni siku gani hiyo! 

18. Tena nini kitakachokujulisha siku ya 
Malipo ni siku gani hiyo! 

19. Ni Siku ambayo nafsi haitaimilikia nafsi 
(nyingine) cho chote; na amri siku hiyo itakuwa ya 
Mwenyezi Mungu (tu). 





16. Mapendeleo “si wenye kuepukana nao.” 

17. Maana ni lipi la kukufahamisha hata uijuwe Siku ya malipo ni ipi? Maneno ya namna hii hutumia 
Waarabu kadka kulitukuza jambo na kulitilia kitisho. 

19. Yaani Siku ambayo hapana mtu atakayeweza kumfaa mwenziwe kwa lolote, wala hakuna atakayekuwa no 
uweza wa loiote au kutoa amri yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu Peke yake. 


759 


JUZUU 30 


AMMA 



/m Aya 36 SURATUL MUTAFFIFYN 


Ina Kara I 


( Imeleremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1 . Maangamizo yatawathubutikia wapunjao 
(wenziwao) 

2. Ambao wanapojipimia kwa watu hupokea 
(kipimo) kamili 

3. Lakini wanapowapimia kwa (kipimo cha) 
vibaba au mizani (au vinginevyo), wao hupunguza. 



o 


4. Je! Wao hawafikiri ya kwamba 
watafufuhwa 

5. Katika Siku iliyo kuu 

6. Siku watakaposimama watu (wote) mbele ya 
Mola wa walimwengu wote? 

7. Sivyo hivyo (mnavyofanya)! Kwa hakika 
maandishi (ya amali) za waovu yamo katika Sijjin — 


©3P & crCSlJ.jiOK' 


8 . Na ni jambo gani litakalokujulisha (hata 
ujue hiyo) sijjin ni kitu gani? 

9. Ni daftari lililoandikwa (ndani yake amali za 
watu wabaya). 

10. Adhabu kali siku hiyo itawathubutikia 
wanaokadhibisha 

1 1 . Ambao wanaikadhibisha Siku ya Malipo . 


®^4ir 



12 . Wala haikadhibishi ila kila mwenye kuruka 
mipaka, mwenye dhambi; (anajitia pambani kusudi 
za kujidai kuikadhibisha) 

13. Anaposomewa Aya Zetu husema: “Ni visa 
vya watu wa kale.” 




V/ 

•J 





7 ■ Baada ya Madaftari ambayo kila mtu atapewa lake akhera aone amalt zake njcma au mbaya, kuna na 
Madaftari mengine makubwa: moja limedhibiti amali za watu wabaya wote, ndilo “Sijjin” na moja limedhibiti 
amali za watu wema wote ndilo “Illiyyin” itakayo tajwa katika Aya ya 18 ya sura hii hii. 

10 . Kukadhibisha ni namna tatu: (a) Kukadhibisha kwa maneno na vitendo; (b) Kukadhibisha kwa vitendo 

lu, kama kuambiwa kuwa jambo kadha ni baya, na mtu akajua kuwa kweli ni baya na akalitenda lile lile pasi na 

kujali; na (c) Kukadhibisha kwa maneno tu; nako ni kama mtu kujua jambo kadha ni haramu, na juu ya hivi 

akasema ni halali. 


760 




JUZUU 30 


AL-MUTAFFIFYN (83) 


AMMA 


14. Sivyo hivyo! Bali yametia kutu juu ya 
nyoyo zao (maovu) waliyokuwa wakiyachuma. 




1$. Sivyo hivyo! Hakika watazuiliwa, siku hiyo 
na (neema za) Mola wao. 



16. Kisha wataingia katika Moto (uwakao). 

17. Kisha waambiwe: "Haya ndiyo mliyokuwa 

mkiyakadhibishaV 

18. Sivyo hivyo (mnavyofanya: Wacheni 

mabaya!) Hakika Maandishi ya (amali za) watu 
wema yamo katika (daftari linaloitwa) Iliyyin_ 

19. Na ni jambo gani litakaio kujulisha hata 
uijue hiyo (Illiyyin) ni kitu gani_ 

20. (Hilo) ni daftari ambalo zinaandikwa humo 
(amali za watu wazuri) 

21. Wanaliona wale waliokaribishwa (na 
Mwenyezi Mungu). 

22. Kwa hakika wafanyao wema watakuwa 

neemani 







23. Wakae juu ya viti vya fakhari wakitazama 
(starehe zao) 

24. Utaona alama za neema katika nyuso zao. 

25. Watanyweshwa vinywaji (vizuri) 
vilivyofungwa (kwa vizibo madhubuti) 

26. Mwisho wake (vinwaji hivyo vinaleta harufu 
ya) miski. Na katika (kupata) haya washindane 
wenye kushindana- 

27 . Na mchanganyo wake ni (maji ya) 
Tasnymu 


5 > A. ■> .>>*’• i 




28. (Hiyo Tasnimu ni) chemchem 
watakayoinywa (watu) waliokurubishwa (na 
Mwenyezi Mungu). 



14. Mtu akifanya jambo baya mara ya kwanza (wala asilubie), huingia kidoa cheusi katika moyo wake; na kila 
akizidi maovu, na kile kidoa huzidi kupanuka, na huendelea hata kikaftnika moyo wote. Na hiyo ndio “RAN” 
Na moyo ukifikilia hadi hiyo huwa haujali tena kufanya maovu, na hata ukinyoshwa haunyoki! 

26. Hapa pana mahimizo ya watu kushindana katika kufanya mema ili wapate hizo neema walizoandaliwa 
watu wema. Na muradi ni kila mtu kujipinda katika kufanya Ibada na kheri nyenginezo. La si kufanya vinara vya 
Maulidi na Dhikiri wakashindana kwa midundo na mingurumo; bali hayo yakiwa yatasabibisha utesi baina ya 
Waislamu yatakuwa ni haramu kamwe. 

28. Wenye kukurubishwa hapa ni watu wema walio na daraja kubwa mbelc za Mwenyezi Muugu. 



JUZUU 30 


AL-MUTAFFIFYN (83) 


AMMA 


29. Kwa hakika wale waliokuwa wanafanya 
madhambi walikuwa wakiwacheka walioamini 




30. Na wanapopita karibu yao, wanakonyezana 
(kwa kuwachokoza). 

31. Na wanaporudi kwa watu wao hurudi na 
hali ya kuwa wamefurahi (kwa kuwaudhi) 

32. Na wanapowaona husema: “Hakika hawa 
ndio (khasa) waliopotea.” (Ati Waislamu 
wamepotea!) 

33. . Na wao makafiri hawakupelekwa kuwa 
walinzi juu yao (Waislamu). 

34. Basi leo walioamini watawacheka 
waliokufuru 

35. (Watakuwa) Juu ya viti vya fakhari, 
wakitazama (neema zao). 

36. Je, makafiri wamepewa malipo ya yale 
waliyokuwa wakiyatenda? (Ndiyo wamelipwa kwa 
yale waliyokuwa wakiyatenda). 




bCSM '4?$ 1 & 

'k 


31. Huona raha kwa kule kuwacheka Islamu na kuwacheza shere. 

33. Maana yake: Hao makaflri wasemaO maneno hayo Mungu hakuwapeleka kuwatunza wenye kuamini. Basi 
inawahusu nini wakipotea au wakiongoka? 

34-36. Maana yake: Wenye kuamini, Siku ya Kiama watakuwa juu ya makochi yao wakiwacheka makafiri 
— kama vile walivyokuwa wakiwacheka wao Duniani — na kuwatazama kama wamekwishaiipwa kwa waliyokuwa 
wakiyatendea. 


762 



Jt'ZUU 30 AMMA 



Ina Aya 25 


SURATUL INSHIQAQ 


■Ina Kara I 


(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwcnyezi Mungu, Mwenye 
Kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Mbingu zitakapopasuka 

2. Na zitakapokinga shikio kwa Mola wake 
(kusikiliza amri); na zimepasiwa (na kusikiliza) 

3. Na ardhi itakapotandazwa (itakaponyoshwa). 


V 1 I 

k t t * 7 ,7 


4. Na kuvitoa vilivyokuwa ndani yake, ikawa 
tupu 

5. Na ikakinga shikio kwa Mola wake; na 
imepasiwa (na kusikiza). (Wakati huo kila mmoja 
atalipwa kwa lake). 

6. Ewe mtu! Hakika wewe unajikusurukusuru 
(katika kufanya mambo yako) mpaka (siku 
utakapokutana na) Mola wako; basi (amali zako 
hizo) utazikuta. 







7. Ama atakayepewa daftari lake katika mkono 
wake wa kulia 

8. Basi yeye atahisabiwa hisabu nyepesi. 

9. Na atarudi kwa watu wake (Peponi), na hali 
ya kuwa ni mwenye furaha. 

10. Lakini atakayepewa daftari lake kwa nyuma 
ya mgongo wake 








4. Katika jumla ya vituko vya Siku ya Kiama ni kutetemeka Ardhi kwa nguvu sana hata iwachane na 

majabali, ambayo ndiyo vigingi vyake vya kuzuilia isitoke katika Falaki yake, na kwa sababu hiyo itavutika inyoke, 
na vilivyomo ndani vyote vitatokea nje, Ardhi iwe tupu. , 

5. Baada ya Mwenyezi Mungu kusema hivi, hakusema itakuwa nini. Amemuachia mwcnyewe mwanadathu 
aftkiri iitakalokuwa vitakapotuka vituko hivyo, ili azidi kufanya khofu. 

6. Maana yake: Ewe rowanaadamu! Wewe wajitahidi kufanya mema na maovu, na huku unakwenda kwa 
Mola wako (yaani umri ,wako> unamalizika kidogo kidogo, na ukisha nawe utakufa wende kwa Mola wako). Hapo 
utakwendakuta amali zako zote ulizojipinda kuzifanya — ikiwa ni za kheri au ni za shari. 

7. Siku ya Hisabu kila mtu atapewa daftari lake kama tlivyotaja Aya ya 10 ya Suraiut Takwyr, basi kuna 
watakaopewa kwa upande wa kulia; na hao ndio watu wema; kuna watakaopewa kwa upande wa kushoto na kwa 
migongo; na hao ndio watu waovu. 

8. Watu, kuna watakaohisabiwa pasi na kuhojiwa, kwa kila waliiolitenda, bali watatajiwa mema yao na maovu 
yao, kisha watasamehewa yale maovu walipwe kwa mema. Hao ndio watu wema, na hiyo ndiyo “Hisabu 
Nyepesi.” Kuna na wengine watahisabiwa pamoja na kuhojiwa kwa kila walilolitenda moja moja Hao ndio watu 
waovu, na hiyo ndiyo. “Hisabu Nzito.” 


763 



JUZUU 30 


AL-INSHIQAQ (84) 


AMMA 


11. Basi yeye atayaita mauti (yamjiej ili afe 
apumzike, wala hayatamjia) 

12. Na ataingia Motoni. 

13. Maana alikuwa na furaha (za maasia) 
pamoja-na watu wake 

14. (Na) alidhani kuwa hatarejea (kwa 
Mwenyezi Mungu). 

15. Kwa nini (asirejee)? Mola wake alikuwa 
akimuona; (kwa hivyo atamlipa kwa kila 
aliyoyafanya). 

16. Basi Ninaapa kwa wekundu (wa jua 
iichwapo) 







17. Na kwa usiku na unavyovikusanya 

18. Na kwa mwezi unapokamilika 

19. Mutakutana na hali baada ya hali. 


©<>j & j 

^"^1; 


20. Basi wana nini hawaamini? 

# 

21. Na wanaposomewa Qurani hawanyenyekei? 

22. Lakini wale waliokufuru wanakadhibisha 
(tu). 

23. Na Mwenyezi Mungu Anajua 
wanayoyakusanya. 

24. Basi wabashirie adhabu iumizayo 

25. Isipokuwa wale walioamini na kutenda 
vitendo vizurij hao watakuwa na uiira usiokoma 
(usiomalizika). 









17 . Ada ya wanaadamu na hayawani wengine ni kuiapanyika mchana kwa sababu ya kutafuta maisha na 
ukiingia usiku wanakusanyika, ndio mapendeleo ya "usiku na unavyovikusanya.” 

19. Yaani: baada ya uhai mtapambana na mauti, kisha mpambane na uhai mwengine, kisha mpambane na 
Hisabu, na mengine katika manibo mazito ya Siku ya Kiama. 

23. Yaani: “wanayoyakusanya” katika nyoyo zao kama kufuru na hasadi na kumchukia Mtume (s.a.w.) na 
mengineyo. 

25. Aya hii yaonesha kwamba kuamini kutupu hakutoshi kumuepusha mtu na adhabu ya Akhera, bali 
yamlazimu kufanya na amali njema; na katika Qurani yote kila walipotajwa “Wenye kuamini” 
wamefungamanishwa na “kutenda vitendo vizuri.” 


764 



JUZUU 30 


AMMA 



r/no or - -rv; wr * *rv ,' 


;or*T^or' 


• r»v3 rr • . * o > sr 


i(£f^ 3 (f4> <*$> 


« L*# r>u • jr» o v. 1 J- V> (V«'>n fSi;«>npJ-jnr>L--*^(N4. . _ 



lna 4ya 22 SURATUL BURUJ 

Ina Kara 1 

( Imeieremka Makka) 


Kwa jina la Mwcnyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 


1 . Naapa kwa mbingu zenye Buruji (nyota) 


2. Na kwa siku iliyoahidiwa (kuwa itafika, 
nayo ni Siku ya Kiama) 


3. Na Mwenye kushuhudia na 

kishuhudiwacho- 

c 

4. (Kuwa) wameangamizwa watu 

waliowaadhibu Waislamu katika mahandaki. 


5. Yenye Moto wenye kuni (nyingi) 


6. Walipokuwa wamekaa hapo 


7. (Waliangamizwa makafiri hao pale wakati 
walipokuwa) wanatazama yale wanayowafanyia hao 
Waislamu (walipokuwa wakiwaadhibu). 

&&&&& 


1 Buruji ni nyoia ambazo zimekaa vikundi vikundi, kila Kikundi huitwa Burjt, na Buruji zote ni 12: Sita 
ziko Kaskazini ya Ikweta (Equator), na sita ziko Kusini yake. 

3. Katika “Mwenye kushuhudia na kishuhudiliwacho” anaingia kila atakaye kuwa shahidi na kushudiliwa 
Siku ya Kiama; kama Mitume, watashuhudilia umati wao kwa wema wao na uwovu wao; mwahali mwa Ibada; 
mtawashuhudilia kwa wema wenye kuabudu; mwahali mwa maasia; mtawashuhudilia kwa uovu wenye kuasi; na 
hata viungo vya mtu na ngozi ya mwili wake pia Siku hiyo vitatoa ushahidi juu ya mtu huyo. Basi yataka mtu 
akiazimia kufanya maasi akumbuke kuwa ana mashahidi kadha wa kadha wamuonao, na Siku ya Kiama 
watasimama mbele za Mwenyezi Mungu watowe ushahidi wao juu ya mtu yule! 

4. Wakati Mayahudi wa Najrani walipoingia katika Umasihia (kabla ya kuja Uislamu na kabla ya Umasihia 
kuharibiwa), alipata habari mfalme wao, Dhu-Nuwas; akaja Najrani na jeshi kubwa, akawalazimisha watu wa 
Najrani warudi katika Uyahudi; nao wasikubali. Dhu-Nuwas akachimba handaki kubwa akatia kuni, akawasha 
moto. Akawa humshika tnmoja mmoja katika wale Wamasihia wa Najrani akiwatupa katika handaki lile, na yeye 
na watu wake wamekaa pambizoni mwa handaki watafaraji. 

Katika Sura hii Mwenyezi Mungu Ametaja kisa hiki, pamoja na kuashiria kisa cha Firauni na Thamudi (kama 
utakavyoona kaiika Aya zijazo) ili kumliwaza Mtume na Sahaba zake wajue kwamba tabu iwapatayo kwa makaftri, 
imeanza kuwafikilia ndugu zao waliotangulia. 

Katika maelezo ya hii Aya waliyoifanya ni ya 5 wamesema uwongo kabisa. Wafasiri wote na wanavyuoni wa 
Tarejie woie wamehadithia kuwa mambo haya yaliiokea kabla ya Nabii Muhammad ($.a.w.). Hakuna mmoja 
aliyesema kuwa haya yatatokea baadaye; hata leo ndiyo wao wanasema kuwa haya yamemhusu mtu wao ili 
wamdaiae Uiume. Na mara ya mwisho tulipojibu kwa urefu ukafiri wa kudai Utume baada ya Nabii Muhammad 
(s.a.w.) ni katika marejezo ya Aya ya 40 ya Suratul Ahzaab. 


765 


JUZUU 30 


AL-BURUJ (85) 


AMAA 


8. Nao hawajaona baya lolote' kwao 
(Waislamu) ila kumuamini Mwenyezi Mungu 
Mwenye kushinda (na) Mwenye kusifiwa 

9. Ambaye ni Mwenye ufalme wa mbingu na 
ardhi; na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuona kila 
kitu. 



io. Hakika waie waliowaadhibu Waislamu 
wanaume na Waislamu wanawake, kisha wasitubie 
basi watapata adhabu ya Jahanamu na watapata 
adhabu ya kuungua (barabara). 




1 1 . Hakika wale walioamini na kutenda vitendo 
vizuri bila shaka watapata Mabustani yenye mito 
ipitayo mbele yake. Huku ndiko kufuzu kukubwa. 




12. Hakika kutesa kwa Mola wako ni kukali 
(sana). 




13. Yeye ndiye aliyeanzisha (viumbe) na Ndiye 
atakayewarejeza. 

14. Naye ni Mwingi wa msamaha Mpenda 
(waja Wake) 




1 5 . Mwenye kiti cha enzi kitukufu 

16. Mwingi wa kutenda Ahpendalo. 


© 4 ^ 

k/i/ r/f 


8. Maana yake: Hapana liiilomchukiza Dhu-Nuwas na wafuwasi wakc kwa watu wa Najrani hata 
wakawakutisha adhabu hiyo ila ni kuwa wao wamemuamini Mwenyezi Mungu tu, Hapana jengine! 

10. Makusudio ya kuadhibu hapa ni kuwaudhi wenye kuamini na kuw?tenza nguvu ili wawache dini yao 
warudi katika ukafiri. Na maneno haya kama ambavyo yanawahusu wale wenye handaki waliotangulia kutajwa, 
kadhalika yanawahusu na makaftri wa Makka waliokuwa wakiwaadhibu Islamu kwa namna namna za udhta ili 
wawalazimishe kurejca katika ukafin. Na kama ambavyo yanahusu hao, kadhalika yanawakhusu kila watakaofanya 
kama hayo 

12-16. Mwenyezi Mungu baada ya kuwaltwaza Islamu kwa kuwaiajia mambo yaliyowafika ndugu zao 
waliotangulia, sasa anawaliwaza tena kwa Aya hizi, pamoja na kuwasubinsha, kwa kuwaonesha Nguvu Zake 
Kubwa na Ufalme Wake Mtukufu Wajue kwamba hao makafiri waiionao wana nguvu za kuwaadhibu wenziwao, 
Yeye hawamshindi. Atakapopenda Atawapatiliza kwa adhabu ya Dunia na Akhcra, au mojawapo. Na kwa kuwa 
Yeye ni “Mwingi wa Maghufira’’ na “Mwenye Mapenzi,” Atakapopenda Atawageuza nyoyo hao makafiri, 
walikubali hilo walikataalo leo, na kulilctea hilo walipigalo vita. Na kwa Uweza Wake Mkubwa,Ameyafanya yote 
mawili. Baada ya myaka michachc Aliwapa nguvu Ijao waliokuwa wanyonge. Akawapaiiliza baadhi ya makafiri kwa 
adhabu ya Dunia na Akhera, kama Abu Jahl na wenziwe waliokuwa wakimuudhi saua Mtume na Sahaba zake. Na 
baadhi yao Akawagcuza r.yoyo zao wakaingia katika Dini ya Uislamu, wakasimama kuiietea kwa roho zao na mali 
yao pia, hata wakafa vitani na huku wanatamani warudi wapiganie Diru ! 

l 3 . Maana ya Aya hii, ni kuwa Mwenyezi Mungu Ndiyc Mwenye kuanza kuumba kila kitu, na Ndiye 
Atakayevirejeza katika uhai baada ya kufa. 


766 



JUZUU 30 


AL»BURUJ (85) 


AMMA 


17. Je, zimekuwasilia habari za majeshi ya 
makafiri 

18. Firauni na Thamudi? 

19. Lakini waliokufuru wamo katika 
kukadhibisha tu 

20. Na Mwenyezi Mungu Amewazunguka kote 
kote (hawawezi kuikimbia adhabu Yake). 

21. Bali hii ni Qurani tukufu 

22. (Iliyotolewa) katika huo ubao uliohifadhiwa, 
(wa Mwenyezi Mungu). 


17,18. Muna ya Aya mbili hizi ni haya: Mwenyezi Mungu Anamwambia Mtume Wake: Jee, imekuflkilia 
khabari ya Askari wa Firauni na Thamudi namna walivyokadhibisha Mitume yao, na kuwaudhi walioamini katika 
wao na namna Mwenyezi Mungu Alivyowapatiliza kwa madhambi yao, Akamtotesha Firauni na askari zake katika 
bahari na akawaangamiza Thamudi. Na Thamudi ni kabila ya uma wa Nabii Salih. 

20. Na muradi wake hapa ni kuwa hao makafiri wamo katika kabdhi ya Mwenyezi Mungu na tasarufl Yake; 
hawana pa kukimbilia. 

22. Maana yake: Hii wanayosomewa makaftri ni Qurani tukufu, iliyo katika Ubao uliyohifadhiwa huko 
mbinguni, si maneno ya watu wa kale kama wadhanivyo wao. Na huo “Ubao wenye kuhifadhiwa” anayejua 
namna yake ni Yeye Mwenyewe tu Mwenyezi Mungu. Na ambalo linatupasa sisi ni kuamini tu kuwa uko siyo 
kuijua KAYFIA yake. 

Katika maelezo ya hii Aya waliyoifanya ya 23 wamegeuza muradi wa neno “ Lawhin Mahfuudh.” 



767 


JUZUU 30 


AMMA 



!no Aya 17 SURATUT TARIQ 

( Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Naapa kwa mbingu na kwa kijacho usiku 

2. Na nini kitakachokujulisha kipi hicho 
kujacho usiku (nilichokikusudia)! 

3. Ni nyota inayong’ara sana! 

4. (Naapa ya kuwa) hakuna nafsi yoyote ila 
inayo mchungaji juu yake, (anayetazama amali 
zake). 

$. Hebu naajitazame mtu, ameumbwa kwa 
kitu gani 

6. Ameumbwa kwa maji yatokayo kwa 

kuchupa. v 

7. Yatokayo katikati ya mifupa ya mgongo na 
kifua (Mbavu). 


Ina Kara l 


— -i 

© 


8. Kwa yakini Yeye Ana uweza wa 
kumrudisha. 


9 - 

Siku zitakapodhihirishwa siri 


10. 

Basi hatakuwa na nguvu wala msaidizi. 


11. 

Naapa kwa mawingu yanayoleta mvua 


12. 

Na kwa ardhi inayopasuka (ikatoa munea) 


13 - 

haki 

Kuwa hii (Qurani) ni kauli ipambanuayo 


14. 

Wala si mzaha. 



15. Hakika wao wanafanya hila 




4. Mwenye kuichunga nafsi ni mwenye kuhifadhi amali zake za kheri na za shari. Na hii ni kazi ya wale 
malaika wawili: “Rakib” na “Atid.” 

8. Maana yake hapana shaka kwaritba Mwenye kuweza kumuumba mwanaadamu kwa tone la manii, ni 
muweza zaidi wa kumrejeza atakapokufa. 

10. Yaani Siku hiyo mtu hatakuwa na wa kumnusuru. 

iz Makusudio ni pasuko ambazo husababishwa na mimea wakati ikichipua. 


768 





JUZUU 30 


AT-TARIO (86) 


AMMA 


• li 


1 5 - 1 6 . Maana hao makafiri winafanya vitimbi ili wazime Nuru ya Qurani na kujaribu kuwarejeza wenye 
kuamini katika ukafiri na kutaka kutnuangamiza Mtume s.a.w.; na Mwenyezi Mungu anawafanvia vitimbi kwa 
kuwarusha patupu na kuwavunjia wayafanyayo, na kuwarejezea wenyewe vitimbi vyao viwe ni sababu ya 
kuzidishiwa adhabu. 


16. Na Mimi nazipindulia mbali hila zao. 

17 . Basi wapc makafiri muda — wape muda 
kidogo (wataona sasa hivi). 


769 


JUZUU JO 


4^t* ’^O) *i j ^ O t 1 - 1 3 - "i rv* **>orM% ‘ j^ rvn*-*.i^) r l 4 * 6 * 8 *V- 



( A ) 


rasgas 

«m, 


AMMA 


g»35«g&«g^^ 



Ina Aya 19 


SURATUL A*LAA 

(Imeieremka Makka) 


lna Kara 1 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Litukuze jina la Mola wako aliye Mtukufu 

2. Aliyeumba (kila kitu na) akakitengeneza 

3. Na akakikadiria (kila kimoja jambo lake) na 
akakiongoza (kufanya jambo hilo) 


4. 

Na aliyeotesha Ndisha (Malisho) 


5. 

Kisha akaifanya mikavu yenye kupiga weusi. 

6 . 

Tutakusomesha (tutakusomea) 

wala 

hutasahau. 


7 - 

Ila Akipenda Mwenyezi Munguj 

Yeye 


Anajua yaliyo dhahiri na yaliyoftchikana . 




r s 







8. Nasi Tutakusahilishia (kuitangaza) dini iliyo 
nyepesi (dini ya Uislamu). 

9. Basi waidhishe ikiwa utafaa waadhi 




I. Maana ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, ni kuitakidi kwamba Ytyc Ametalusta na kila sifa mbaya t.a 

isiyokuwa laiki Yake, kama kushabihiana na viumbe, na kuzaa .»u kuzaliwa, na kuwa na mke, na kuwa na 
mshirika katika uungu. . . 

3. Mwenyezi Mungu baada ya kuumba viumbe hakuwatupilia inbali akawawacha hawajui la kufanya, bali kila 

kiumbe amemkadiria lililo na maslaha yake kisha Akamuongoza katika jambo hilo; akalijuwa, akahfuwata. 

Akamuonesha na lililo na madhara naye ili ajiepushe nalo. 

6. Mtume (s.a.w.) alikuwa mwanaadamu, kama wanaadamu wengine, na alikuwa amesiftka na kila sifa ya 
wanaadamu, kama kupenda na kuchukia, na kusahau, na kukumbuka. . . Na imelokea mara moja kusahau, na 
kusali rakaa tatu katika sala ya rakaa nne. Kwa sababu hii alikuwa, wakati akiteremshiwa Qurani na Jibriii 
akijipinda sana na kukariri kile alichosomewa mara kwa mara, kuchelea asije akasahau. Basi hapa Mwenyezi 
Mungu Anamkataza Mtume Wake asijipe taklifu hiyo, pamoja na kumpa waadi kuwa hatasahau. Na Akanmiza 
waadi Wake, akawa Mtume (s.a.w.) huteremshiwa Sura ndefu ndefu, naye akiwasomea Masahaba kama 
ahvyosomewa pasi na kuzidisha au kupunguza kitu, pamoja na kuwa yeye hajui kusoma wala kuandika. 

7- Mwenyezi Mungu kusema hivi si maana yake kuwa Atapenda kumsahaulisha Mtume Wake kitu kauka 
Qurani, bah ni dalih kuwa hatasahau kabisa. Na Waarabu hutumia maneno ya namna hii katika kukanushu jzmbo 
(Taz. Baidhawi). 

8. Makusudio ya “Nyepesi" nt Sharta ya Kiislamu ambayo haina 'aklifu zilizokuwako kattka Sharta 
ziiizoiangulia, na r.mbayo ndiyo ya kuwafaa watu wote. zamam zozoie na mahali > opoie. 

9- Si makusudio kuwa Mtume asitoe waadhi mpaka ajue kuwa waadhi wake utafaa. bah makusudio m 
kuamrishwa atoe waadhi tu, ukifaa au usifae kama zifahamishavyo Aya zpazo. Mseino wa uamna hii Waambu 
huita “iktifa” (Tazama Sawt). 


770 




JUZUU 30 


AL-A LAA (87) 


AMMA 


10. Bila ’ihaka atakumbuka mwenye 

kumuogopa (Mwenyezi Mungu) 

n. Na mwingi wa mateso atajitenga mbali nayo 
hayo (mawaidha) 

1 2 . Ambaye atauingia Moto mkubwa . 


13. Kisha humo hatakufa wala hatakuwa hai. 

©t p 

14. Hakika amekwishafaulu aliyejitakasa (na 
mabaya) 


15. Akakumbuka jina la Mola wake na akasali. 


16. Lakini nyinyi mriapenda zaidi maisha ya 
dunia. 


17. Hali ya kuwa ya Akhera ni bora (zaidi 
kabisa) na yenye kudumu. 

18. Hakika haya (mnayoambiwa humu katika 
Qurani) yamo katika Vitabu vilivyotangulia 

19. Vitabu vya Ibrahimu na Musa (na 

l i? <\£ iy * ' * < .• * 


wengineo). 


i 

u. 'Matcso” ni “Tabu na mashaka.” Na Mwenyezi Mungu Amemwita kaftri “mwingi wa mateso” kwa 
kuwa ana mateso makubwa duniani na Akhera pia. Mateso ya Akhera ni kama tuyajuayo ya adhabu alizoandaliwa. 
Anta mateso ya Ulimwenguni ni kuwa hana jambo la kumliwaza wakati akipatikana na msiba au tabu yoyote. 
Islamu akiftliwa, mathalan, hujiliwaza kwa Imani yake kwamba umn wa mtu hauzidi wala haupungui, na watu 
wote watakufa watakapomaliza umri wao. Lakini kaftri haftkiri hayo, bali huuma vidole na kuwatukana madakitari 
kuwa hawajui kitu, na lau kamg wangefanya kadha, mtu wake asingekufa. Islamu akipatikana na ufakiri hujiliwaza 
kwa subira na kuamini kuwa mambo yote yapo katika tasarufl ya Mwenyezi Mungu; pamoja na kutaraji kuwa leo au 
kesho Mwenyezi Mungu Atamtermshia Rehema Yake. Lakini asiyekuwa na Imani huona amedhulumiwa, 
akajaribu kutafuta mali kwa njia zisizofaa, na akikosa akamlaumu huyu na kumpiga viu yule; na akajtona dhalili 
mbele za kila tajiri, hata lau kama anamwambia “nisujudie” angemsujudia! Na kila siku huwa akikonda kwa 
hasadi; na pengine akajiua, kama tunavyoona kila siku. Na hakuna mateso makubwa kama mateso ya moyo. 
Ukitazama Aya mbiii hizi 10 na n, uuona zinatia nguvu tuliyotangulia kuyasema kwamba Mtume ameamriwa 
kutoa waadhi, ukimfaa mwenye kuwaidhiwa au usimfae; kisha mwenye kumcha Mungu atawaidhika, na mwingi 
wa mateso atajiepusha nao. 

13. Yaani hatakufa akapumzika wala hatakuwa hai akanufaika kwa uhai wake huo. 

14. Yaani mwenye kujitakasa kwa kuwacha ukafiri na kwa kuwacha kumuasi Mola wake; na maasi ya peke 
yake yatosha kuzuilia waadhi usiingie katika moyo wa mtu. (Tazama Maelezo 14, Sura ya Mutaffifyn ). 

18. Maana yake: Haya mliyoambiwa kwamba mwenye kufuzu ni mwenye kujitakasa, akamkumbuka Mola 
wake, akasali; na kwomba Akhera oi bora kuliko Ulimwengu; yote haya yametangulia kutajwa katika vitabu 
vilivyotangulia, si kuwa yameanza kntajwa katika Qurani. 


771 


JUZUU 30 


AMMA 



'.'jo v. - 


>o.r « >s>«/r • *w^r 

•. ^c. vif'^Wirv 


UaJ$ (ia) "^S? 


;»-tO u r -.to Or g * -K3 or*. to Uf /,ao ur • n j • tj c* r* • ~w ^ r '.T 'i? 

CuN'-fc^ rv.*.v .^k--*-v-s fV.V. o r^v.*. 



/na 4™ 26 SURATUL GHASHIYAH 

( Imeieremka Makka) 

Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Je! Imekuwasilia habari ya msiba 
utakaowafudikiza (viumbe)? 

2. Nyuso siku hiyo ni zenye kudhalilika 

3. Ni zenye kufanya kazi ngumu kabisa (huko 
Motoni), zichoke (kuchoka kusikokuwa na mfano) 

4. Waingie katika moto uwakao kweli kweli 

5. Watanyweshwa (humo) katika chemchem 
zichemkazo barabara. 

6. Hawatak<>wa na chakula isipokuwa cha 
miba 

7. Hakinenepeshi wala hakiondoi njaa. 

8. Nyuso (nyingine) siku hiyo ni zenye 
kumemetuka 

9. Zitakuwa radhi kwa ajili za amali zao 

10 Zitakuwemo kauka Pepo iliyotukufu 

11. Hazitasikia humo yasiyo na maana. 

1 2. Humo muna chemchem zinazotiririka (kwa 
vizuri). 

13. Humo muna viti vya fahari vilivyoinuka juu 


Ina Kara I 


Si — % 


Iji 

V 1 ✓ fu? • *” • 








V ... /\\* ••Ui' >. 


'i 


V $ ✓ ,{ 1 Jj > •> f ■'7. 


2. Muradi wa “Nyuso” hapa, .wujuuh) ni “wcnyc nyuso.” Na waliokusudiwa hapa ni walu waovu. Na 
Mwenyezi Mungu Ameiaja nyuso kwa kuwa ndipo mahali paiukufu katika umbo )a mwanadamu, na ndipo palipo 
na sura zake. 

7. Waarabu hutumia maneno kama haya wakitaka kuonesha kuwa kiiu hakina manufaa hata kidogo. 

8. Na hapa mapendeleo ya nyuso m yale yale, na waliokusudiwa ni waiu wema. 

9. Maana ya kuwa radhi hapa ni kupendezewa. Yaani watu wema watapendezewa na amali zao walizo/ilanya 
ulimwenguni waiakapokuia majaza mema watakayojaziwa Akhera. 

12-16. Hakika ya siarehe za Akhera ni kama alivyoiwambia Mtume s.a w. kwamba Peponi kuna utu 
ambavyo jicho hahtaona, wala shikio halijasikia, wala havijapita katika fikra va mtu. Basi starehe hizi alizoiutaiu 
Mwenyezi Mungu hapa, m kadri ya kupigia mifano tu katika vitu tuvijuavyo. 


772 



JUZUU 30 


AL-GHASHIYAH (88) 


AMMA 


14. Na gilasi zilizowekwa (vizuri) 

15. Na matakia yaliyopangwa safu safu 

16. Na mazulia yaliyotandikwa (vizuri). 

17. Je! Hawawatazami ngamia jinsi 
walivyoumbwa? 

18. Na mbingu jinsi zilivyoinuliwa? 

19. Na milima jinsi ilivyothubutishwa? 

20. Na ardhi jinsi ilivyotandazwa? (fiasi 
aliyeyafanya hayo kutamshinda kufufua Binadamu) 

21. Basi kumbusha; hakika wewe ni 
Mkumbushaji (tu). 

22. Wewe si mwenye kuwatenza nguvu 

23. Lakini anayerudi nyuma na kukufuru 

24. Mwenyezi Mungu atamuadhibu adhabu 
iliyo kubwa. 

25. Hakika marejeo yao ni Kwetu 

26. Kisha, bila shaka, hisabu yao ni juu Yetu. 


u#' ijj 
’il, 


©ji S'i? ^ Sj 




17-20. Mwenyezi Mungu anawambia makafiri watazame umbo la ngamia, na mbingu, na majabali na ardhi, 
kisha wafikiri na wazingatie, waone kuwa aliyeumba vitu hivyo ni muweza kabisa — wa kuwarejeza wanaadamu. 
Na sababu ya Mwenyezi Mungu kutaja vitu hivi, ni kuwa maneno haya ingawa yamhusu kila mtu — lakini 
walikuwa wakiambiwa makafiri wa Makka, ambao vitu hivi ndivyo vilivyokuwa katika macho yao kila wakati. 

22. Aya hii yatosha kuwarudi maadui wa Dini wasemao kwamba “Dini ya Uislamu imesimama kwa upanga” 
kwa maana ya kuwa “imetumia nguvu katika kuwatia watu katika dini.” Si ajabu maadui wa dini kuitia ila Dini ya 
Kiislamu, lakini ajabu ni kutoka uzushi huu katika vinywa vya wanaodai kuwa ni “Islamu”! Kweli wako baadhi 
ya wanavyuoni waliosema kuwa dini imesimama kwa upanga, lakini si kwa maana hayo waliyochukulia hao maadui 
wasiojua kiiu katika dini ya Islamu ila wafuata madanganyo ya wakubwa wao tu. MakUsudio ya wanavyuoni 
waliosema hivyo ni kuwa “Imejitetea kwa upanga.” Na kujitetea siko kutumia nguvu katika kusilimisha watu, wala 
Uislamu wa nguvu haukubaliwi kamwe. Na kila ajuae tarekhe ya Uislamu, japo kidogo tu, anajua kwamba 
Waislamu hawakuamrishwa jihadi ila walipoanza kutaadiwa na makafiri. Na viko visa mashuhuri vya masahaba wa 
Madina waliyotaka kuwatia watoto wao kwa nguvu katika Dini ya Uislamu, wakazuiliwa. Basi mtu asemae maneno 
haya ima ni mjinga sana wa Dini ya Kiislamu, au ni mwendawazimu. 


773 



JUZUU 30 


AMMA 



ha Aya 30 SURATUL FAJR 

Ina Kara / 

• ( Imeteremka Makka) 


Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

3-5$* 1 

I. Naapa kwa alfajiri 


2. Na kwa masiku kumi 


3. Na kwa "shafi” na witri 


4. Na kwa usiku unapopita. 


5. (Naapa nasema kuwa) kuna katika haya 
(kuonekana) kiapo kwa mwenye akili (akaogopa). 


6. Je! Hukuona jinsi Mola wako 

Alivyowafanya Adi (Iram) 


7. (Adi) Iram (waliokuwa) wana majumba 
marefu marefu 


8. Ambao hawakuumbwa mfano wao katika 
miji (mingine) 


9. Na Thamudi waliochonga majabali 
(wakayafanya majumba) katika uwanja (wao) 


10. Na Firauni mwenye majumba kama vigingi 
(Pyramids zilizoko Misri mpaka leo, nzima) 


1 1 . Ambao walifanya maovu katika miji 

© 3^-j' 


2. “Masiku” ni wingi wa "Usiku,” na muradi hapa ni yale masiku kumi matukufu ya kumi Ia mwanzo la 
mwezi wa Dhulhijja, yaani tokea mwezi mosi mpaka mwezi kumi; na haya ndiyo masiku matukufu kuliko masiku 
yote hata Ramadhani pia, isipokuwa Usiku wa Lailatul-Kadr na masiku ya kumi la mwisho la huu mwezi wa 
Ramadhani. Basi na masiku haya pia ni muradi wake. 

3. “Shaf-i” nt hisabu iwezayo kugawanyika kwa mbili (even number), na “witri” ni kila istyoweza 
kugawanyika kwa mbili (odd number). Na makusudio ya Mwenyezi Mungu hapa ni kuapa kwa vitu vyote 
Alivyoviumba, vihisabikavyo kwa hisabu hii au hii. 

7. Adi Iram ni kaumu ya Nabii Hudi; nao walikuwa wakubwa wana na nguvu sana, hata wakisema “Ni nani 
mwenye nguvu kuliko sisi!” 

9- Thamudi ni kaumu ya Nabii Salih. Nao walikuwa wakikaa kaskazini ya Bara Arabu. 


774 



JUZUU 30 


AL-FAJR ( 89 ) 


AMMA 


12. Kisha walizidisha humo mambo maovu? 

13. Kwa hivyo Mola wako Aliwapiga mjeledi 
mmoja tu wa adhabu 

1 4. Hakika Mola wako yuko katika malindizo! 





15. Lakini mwanaadamu, Mola wake 
Anapomfanyia mtihani Akamtukuza na 
kumneemesha, basi husema. “Mola wangu 
amenitukuza;” (wala hashughuliki kufanya mema ili 
kutengeneza Akhera yake). 


tl tSG 


16. Na Anapomfanyia mtihani Akampunguzia 
riziki yake, huseraa: “Mola Wangu Amenidhaiilisha, 
(nikifanya mema au mabaya ni sawa sawa, 
hatayashughlikia, basi naendelea kufanya mabaya)”. 

17. Sivyo hivyo (mnavyodhania)! Bali nyinyi 
(matajiri) hamuwatazami mayatima kwa jicho la 
huruma 

18. Wala hamujihimizi (wala kuhimiza 
wengine) kulisha maskini 

19. Na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa 

»• , 

20. Na mnapenda mali pendo la kupita kiasi. 

21. Sivyo hivyo. (Kumbukeni) itakapovunjwa 
ardhi vipande vipande 

22. Na kufika (amri ya) Mola wako, na 
Malaika safu safu- 







23. Basi Siku hiyo itaietwa Jahanamu. Siku'hiyo 
mwanaadamu atakumbuka, lakini kukumbuka huko 
kutamfaa nini? 



24. Atasema: “Laiti ningalitanguliza (wema) 
k'wa ajili ya uhai wangu (huu wa leo)”. 




12. Katika mambo maovu aliyofanya Firauni ni kudai Uungu na kuua vijana wa Hume bila haki, na 
kuwaadhibu Banii Israil. 

14. “Malindizo” ni mahali pa kuotea na kupeleleza na muradi hapa ni kuwa Mwenyezi Mungu Anawatazama 
waja Wake kila wakati wala hawafanyi jambo lolote ila huliona na kulidhibiti, kama afanyavyo aliyeko mahali pa 
kuotea na kupeleleza. 

19. Waarabu kabla ya kuingia katika Uislamu walikuwa hawawarithtshi wanawake wala vijana' wadogo 
mayatima, bali mafungu yao katika mirathi wahkuwa wakiyala wao kwa namna walivyokuwa wakipenda. 

23. Makusudio ya kuletwa Jahanamu ni kudhihirishiwa watu waovu wakaiona. 


775 



JUZUU 30 


AL-FAJR (89) 


AMMA 


25. Basi Siku hiyo hataadhibu yoyote namna ya 
kuadhibu Kwake (Mwenyezi Mungu) 


V f •. 'if' 


26. Wala hatafunga yoyote jinsi ya kufunga 
kwake (Mwenyezi Mungu). 

27. Ewe nafsi yenye kutua! Ji 3 l 


28. Rudi kwa Mola wako, hali ya kuwa 
utaridhika (kwa utakayoyapata), na (Mwenyezi 
Mungu) aridhike na wewe. 

29. Basi ingia katika (kundi la) waja Wangu 
(wazuri) 

30. Uingie katika Pepo Yangu. 




25-26. Yaani hapana mfano wa adhabu ya Mwenyezi Mungu atakayowaadhibu makafiri Siku ya Kiama wala 
hapana mfano wa kifungo Atakachowafunga! 

27. “Nafsi yenye kutua” ni nafsi ya mwenye kuamini akatenda aliyoamrishwa, akawacha aliyokatazwa. Ndiyo 
nafsi itakayotua Siku ya Kiama, sababu haitakuwa na khofu ya jambo Siku hiyo wala huzuni. 

28. Maana yake: nafsi hiyo iliyotua itaridhika na Mwenyezi Mungu Siku hiyo; na Mwenyezi Mungu 
Ataridhika nayo. 


776 


JUZUU 30 


AMMA 





. v*> rv^ « ^ ol». 


<Y'* ) ( ^ 


«V*0 *- * V*° <■*% V 1 ^» '-'W o W*1U {^.TsJU.rVvjivt-. -■ ur.-M Vn 

uVj^ -V> rv. o\_ -V*o f'*. *V» <v - >nri4.W. r *,*- V\ ru. #'v»rv. rW*ii«5w« V 5 <>J 



Ina Ava 20 SURATUL BALAD 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Naapa kwa mji huu (wa Makka) 

2. Nawe utashuka (utateremka) katika mji huu 
(ambao wamekutoa na utahalalishiwa) 

3. (Na Naapa) kwa kila kilichozaa na kila 
kilichozaliwa 

4. Kuwa Tumemuumba Mwanaadamu katika 
tabu. 

5. Je! Anadhani ya kuwa hakuna yoyote 
atakayeweza (kumtia mkononi)? 


• Ina Kara I 





©Jtf 3 


6. Anasema; “Nimeharibu mali mengi (kwa A \j£ % t 

ajili ya kuupinga Uislamu) ” U ^ ^ 

7. Je! Anadhani ya kuwa hakuna yoyote * *" t"/i ,i f 't" 

amuonaye? (Mwenyezi Mungu anamuona p~ r ‘ ' ^r^vJ 

Atamlipa) 


2 . Kuhalalishiwa ni kupewa ruhusa kufanya jambo lililokatazwa. Kama ijuiikanavyo, Mwenyezi Mungu 
Amekataza kabisa watu kupigana au kuuana katika mji wa Makka, hata mwenye kuuliwa mtu wake pia hana 
ruhusa kuchukuwa kisasi ndani ya Makka; ni lazima uwe ni mji wa amani siku zote. Basi hapa Mwenyezi Mungu 
anampa bishara Mtume wake, pamoja na waadi kuwa atamuhalalishia kuwapiga makaftri katika mji huu. Na 
Mwenyezi Mungu Akatimiza waadi wake. Wakati makaflri wa Makka walipovunja ahadi iliyokuwa baina yao na 
Waislamu alikwenda Mtume na jeshi lake, akaingia Makka. Na ruhusa hii alipewa Mtume peke yake kwa kadiri ya 
muda mdogo tu ili kuitahirisha Al-Kaaba, na kuondoa uchafu wa masanamu. Na baada ya hapo hakukuwa na 
ruhusa tena kupigana ndani ya Makka. 

4 . Mwanaadamu ana tabu nytngi ambazo hawana hayawani wengine: Hapati chakula ila kwa tabu na mashaka 
makubwa, naye lazima ale. Hapati nguo ila kwa tabu kubwa zaidi, naye ni lazima avae. Hawezi kustahamili hari 
waJa baridi. Hawezi kujitetea bila silaha. Mwenyezi Mungu Amemlazimisha mambo kadha wa kadha, pamoja na 
kumkataza mengi. Na kila alifanyalo linadhibitiwa, na Akhera atakwendahisabiwa kwa kila alilolifanya, kubwa au 
dogo. Na tukiyafuata yote hayahisabiki. 

5 . Maana yake: anadhani mwanaadamu kwamba hakuna anayeweza kumrudi kwa makosa yake? 

6 , 7 . Maneno haya wanaambiwa wale makaflri waliokuwa wakitoa mali katika kupiga vita Dini ya Uislamu na 
kutaka kumuua Mtume (s.a.wj. Kisha wakajisifu kwa kutumia mali mcngi. Kadhalika anaingia kila mwenye 
kuishikia Dini kinyume na kutaka kuiharibu. Nawasidhani kuwa Mungu hawaoni au hajui dhamiri zao mbovu. 


777 


52 




JUZUU w 


AL-BALAD ( 90 ) 


AMMA 


8. Je! Hatukumpa macho mawili? 

9. Na ulimi na midomo miwili? 

10. Na Tukambainishia zote njia mbili — (iliyo 
njema na iliyo mbaya)? 

11. Je! Ameukata huo mlima, (njia nzito ya 
kumfikisha Peponi) 

12. Na nini kitakachokujulisha huo mlima (njia 
ya kukufikisha Peponi)? 

13. (Kuukata mlima huo) ni kumpa mtumwa 
uungwana 

14. Au kumlisha siku ya njaa 

15. Yatima aliye jamaa (na asiyekuwa jamaa) 

16. Au maskini aiiye hohe hahe. 

17. Kisha awe miongoni mwa walioamini na 
wakausiana kusubiri na wakausiana kuhurumiana. 

18. Hao ndio watu wa upande wa kheri. 

19. Lakini waliokanusha Aya Zetu, hao ndio 
watu wa upande wa shari. 

20. Moto uliofungiwa (kila upande) utakuwa 
juu yao. 



C» elujl 0». 


4 * 

'J 








1 1 . Yaani: mbona mwanaadamu hashukuru neema hizi, akatumia mali yake katika mambo ya kheri 
aliyoyataja Mwenyezi Mungu katika Aya zijazo. Na maana ya Mwenyezi Mungu kuita mambo haya “njia nzito” ni 
kuwa yote ni mambo yaliyofungamana na kutoa mali, na hakuna kheri iliyo nzito kama iliyofungamana na mali. 
Na ukitaka kumpima mtu kuwa ni Islamu wa kweli, mtazame mwendo wake katika mali. Usihadaike kwa 
kumuona na nyuradi nyingi na kusali sana na kufunga sana; hayo ni mepesi kuyafanya. Mambo ni kutoa pesa. 

13. Watu watiao aibu Dini ya Kiislamu kwa utumwa nawatafedhali wainue macho yao watazame Aya hii, na 
nyingi mfano wake katika Qurani zinazopigania uhuru, afahamu kuwa Uislamu unapenda zaidi uhuru kuliko hao 
wanaojidai kupenda uhuru, na atafahamu kuwa utumwa haupendezi aslan katika Dini hii. 


778 


JUZtJU 30 AMMa 



Ina Aya 15 SURATUSH SHAMS 

(Imeteremka Makka) 

Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
ncema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Naapa kwa jua na kwa muangaza wake 

2. Na kwa mwezi unapoliandama 

3. Na kwa mchana unapolidhihirisha 

4. Na kwa usiku unapolifunika 

5. Na kwa mbingu na kwa Aliyezijenga 

6. Na kwa ardhi na kwa Aliyeitandaza 

7. Na kwa nafsi (roho) na Aliyeitengeneza 

8. Kisha akaifahamisha uovu wake na wema 
wake 


tna Kara I 



S 





9. Bila shaka amefaulu aliyeitakasa (nafsi yake) 

10. Na bila shaka amejihasiri aliyeiviza (nafsi 
yake). 




1 1 . Kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu 
ya upotofu (upotevu) wao 



1-2. Wamegeuza muradi wa matamko yalivomo katika Aya hizi walizozifanya ni ya 2 na 3. Wakasema Shams 
ni Nabii Muhammad (s.a.w.). Na hakuna mfasiri yoyote aliyefasiri hivi. Na wakasema Al-Qamar ni mtu wao. Huu 
ni uwongo' na ukaftri ulio dhahiri. 

9-10. Kuittkasa nafsi ni kuipamba kwa ilimu na amali njema. Na hayo ndiyo mambo yamkamilishayo mtu 
hata akafaa kuitwa “mtu”, na ndio yamtukuzayo duniani na Akhera. Na kuiviza nafsi ni kuidharau ukaiwachilia 
mbali ikafuata ipendalo, hata ikaingia katika uchafu na maasia na ujinga, ikawa dhalili duniani na Akhera. 

1 1 . “Thamudi” wametangulia kutajwa katika Sura ya Al-Buruuj na Sura ya Al Fajr. Watu hawa walimtaka 
Mtume wao, Nabii Salih (a.s.), awatolee ngamia katika jabali ndipo watamsadiki kuwa ni Mtume kweli. Nabii Salih 
akaomba Mungu, likapasuka lile jabali akatoka ngamia kama walivyotaka, lakini pia wasiamini. Nabii Salih 
akawaambja “Tihadharini tiaye huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu, musimguse kwa madhara yoyote,” na 
akawalazimisha kuwa siku moja wateke wao maji ya kuwatosha kwa siku mbili, na siku ya pili wamuachie yule 
ngamia pekc yake, wao wasiteke. Wakamfanya ni muongo. Na mmoja aliyekuwa mshupavu zaidi katika wao, 
akenda akamchinja! Mwenyezi Mungu akawateremshia adhabu kwa sababu ya makosa hayo, ikawaenea wote, 
aliyemchinja ngamia na asiyemchinja pia. Hili linafahamisha kwamba watu wasipokanyana maovu, basi ikishuka 
adhabu ya Mwenyezi Mungu huwaenea wote; waliofanya makosa yale na wasiofanya. 


779 



,JUZUU 30 


ASH-SHAMS (91) 


AMMA 


12. Aliposimama fnuovu wao mkubwa (ili 
kumchinja huyo ngamia wa miujiza) 

13. Hapo Mtume wa Mungu aliwaambia: 
f ‘(Huyu) ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, 
(muacheni) na kinywaji chake, (msimzuilie maji wala 
msimuue)”. 

14. Lakini walimkadhibisha (huyo Mtume, 
Nabii Salih) na wakamuua (huyo ngamia); kwa hivyo 
Mola wao Aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao 
na akawafuta kabisa 

15. Wala Haogopi matokeo yake. 



15. Mtu akitaka kufanya jambo lolote kwanza inataka kuzingatia mwisho wake, ukiwa mzuri alifanye; na ukiwa ni muovu 
aliwache. Lakini Mwenyezi Mungu anaweza atakalo sababu Yeye hana Alichelealo kumfikia au kumpungukia au kumharibikia. 
Na Hafanyi ila yaliyo ndiyo tu. 


$ 


780 


JUZUU 30 


AMMA 






JUZUU 30 


AL-LAYL (92) 


AMMA 


15. Hatauingia ila muovu 

16. Anayekadhibisha nakuipa mgongo (bii dini 

ya haki). , - ■ • 

17. Na amchaye (Mwenyezi Mungu) 
ataepushwa nao. 

18. Ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya 
kujitakasa 

19. Na hali ya kuwa hakuna yoyote ®<£ 4 > 

aliyemfanyia ihsani ili awe anamlipa * '' 

20. Isipokuwa (anafanya haya) kwa kutaka &V1 djj 

radhi ya Mola wake Mtukufu. 

21. Basi atapata la kumridhisha. 

_ ^ »1 

18. Mapendeleo ni kujitakasa nafsi yake na dhambi za kuzuia haki za Mwenyezi Mungu na kutakasa maii 
yake na haki za maskini. Sababu mtu akiwa hatoi Zaka, mali yake huwa yametangamana na haki za maskini, na 
atakapoyatumia huwa anatumia mali yake na ya watu, wala hayatahiriki mpaka atoe Zaka. Na haki za Mwenyezi 
Mungu ni kutoa mali katika kunusuru Dini Yake kwa kila iwezekanavyo, na kusaidia kila wahitaji, si kutoa Zaka 
tu, kama wanavyoodhania watu wengine. 

19-20. Maana ya Aya mbiii hizi Mtu huyu hatoi mali yake kwa sababu ya kuiipa ihsani ya mtu, bali anatoa 
kwa sababu ya kutaka Radhi ya Mola wake tu. 

21. Yaani Mwenyezi Mungu Atamridhisha kwa Malipo mema, mpaka aridhie Aya hizi tangu 17 zimeshuka 
kwa sababu ya Sayyidna Abubakr (r.a.) aliyekuwa akitoa mali yake katika kununua watumwa waiiokuwa 
wakiadhibishwa na bwana zao kwa sababu ya kusilimu, kisha akiwawacha huru. Na mmoja katika hao m Sayyidna 
Bilali, muadhini wa Mtume. Na kadhalika zinamhusu kila atakayetumia maJi yake katika kunusuru dini. 


44 » ntfs» 


782 



JUZUU 30 


AMMA 



tna Aya II SURATUDH DHUHAA 

( Imeteremka Makka) 

Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1 . Naapa kwa mchana 

2. Na kwa usiku unapotanda 

3. Hakukuacha Mola wako waia hakukasirika 
(nawe Ewe Nabii Muhammad). 

4. Na bila shaka (kila) wakati ujao (utakuwa) 
ni bora kwako kuliko uliotanguiia . 

5 . Na Moia wako Atakupa mpaka uridhike. 

6. Je! Hakukukuta yatima akakupa makazi 
(mazuri ya kukaa)? 

7. Na Akakukuta hujui kuongoza njia, 
akakuongoza? 

8. Na Akakukuta fakiri Akakutajirisha? 


Ina Kara I 




’N 


v « Lt' 


s 

© J 


3. Katika siku za mwanzo mwanzo wa kudhihiria Uislamu, zilipita siku ambazo Mtume (s.a.w.) 
hakuteremshiwa Wahyi. Mtume akafanya wasiwasi na huzuni kubwa, na wale makaiiri wa Makka wakawa 
humfanyia stihizai, wakimwambia “Jee, Mola wako amekutupa au amekukasirikia?” Basi hapa Mwenyezi Mungu 
anamliwaza Mtume wake, pamoja na kuwajibu wale makafiri kwamba hakumuwacha wala hakukasirika naye. 

4. Aya hii yaishiria kwamba kila siku zijazo Mtume atakwendelea juu kuliko siku zilizopita, na ndivyo 
alivyokuwa; kila siku alikuwa akiendelea juu. Na ndivyo ilivyo mpaka sasa. Kila siku dini yake inazidi kutangaa na 
yeye kuzidi daraja. 

3. Vipewa (atiya) hivi alivyoahidiwa Mtume na Mola Wake vyakusanya vipewa vya duniani na Akhera. 
Duniani alimpa kila alilokuwa akilitamani, kama kumuongolea uma wake, na kuitukuza dini yake na kuwashinda 
maadui zake. Na yote hayo Mungu akamfanyia kwa muda mchache wa kustaajabisha. Na vipewa vya Akhera 
alivyomuandalia havina hisabu wala hakuna avijuae ila Yeye Mwenyewe tu Subhanahuu wa Taala. 

8. Katika aya hii na mbiii zilizo kabla yake, Mwenyezi Mungu anamkumbusha Mtume Wake neema Zake 
kubwa Alizotangulia kumneemesha. Anafanya haya kwa njia ya kumliwaza. Mtume (s.a.w ) alizaliwa baada ya kufa 
baba yake, akawa yatima. Na dasturi ya kijana akiwa yatima hupau ubu, na gbalibu hupotea akiwa kati ya watu 
wajinga kama hao makafiri wa Makka. Lakini Mwenyezi Mungu kwa Rehema yake, akamhifadhi na kila tabu na 
kila upotevu. Akakulia katika umaskini, hata akawahi kuchunga mbuzi ili kumsaidia ami yake. Mwenyezi Mungu 
akamtajirisha kwa kumtia mahaba bibi tajiri kabisa (Mwana Khadija) akauka Mtume amuowe; akamuowa. 
Alikuwa akiwaona jamaa zake wakiabudu pusanamu waliokuwa wakiwafinyanga wao wenyewe kwa mikono yao; 
akajuwa kuwa wamepotea, lakini hajuwi awaongowe namna gani. Akawa amedangana na kupigwa na mshangao, 
hajuwi la kufanya. Hata mwisho akawa haoni raha tena kukaa ndani ya mji, akahamia majabalini ili apate faragha 
ya kuzidi kufikiri, na kumuomba Mungu amuoneshe njia iliyo sawa. Mwenyezi Mungu akamuonesha njia ya 
uongofu ya kuongoka yeye na jamaa zake. 


783 




JUZUU 30 


ADH-DHUHAA (93) 


AMMA 


9 - 

Basi usimuonee yatima. 


10. 

Wala usimkaripie aulizaye. 


11. Na neema ya Mola wako isimulie (kwa 
kushukuru na kwa kufanya amali njema). 

i 


9-10. Aya hizi maana yake ni haya: Kama ambavyo Mwenyezi Mungu Alikukuta wewe yatima, akakuhifadhi, 
basi nawe mhifadhi kila yatima, usimdhaiilishe. Na kama Alivyokukuu wewe umedangana hujui njia ya uwongofu. 
Naye akakuongowa, basi na wewe muoneshe njia ya uwongofu kila atakayekuja kuuliza, usimkaripie; (usimtolee 
ukali). 

li. Maana: Izungumze kwa njia ya kushukuru; si kwa njia ya kujisifu. 


784 



, na Aya g SURATU ALAM-NASHRAH 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyczi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Je! Hatukukupanulia kifua chako 

2. Na tukakuondolea mzigo wako (mzito) 

3. Uliovunja mgongo wako (yaani 
hatukukuondoshea mambo yako mazito mazito) 

4. Na tukakutukuza utajo wako. 

5 . Basi kwa hakika pamoja na dhiki (huja) faraji 

6 . Hakika pamoja na dhiki (huja) faraji. 

7. Basi ukishamaliza (kulingania) shughulika 
(kwa ibada) 

8. Na jipendekeze kwa Mola wako. 


tna Kara / 







1. Kupanuliwa kifua ni kuondolewa shaka na wasiwasi na kama haya. 

2 . Maana ya “nuigo” hapa ni lle hamu kubwa aliyokuwa nayo kabla ya kupewa Utume, ya kuwaona waiu 
katika upotevu naye akawa hajui namna ya kuwaongowa. 

4. Mwenyezi Mungu ameutukuza utajo wa Bwana wetu Muhammad (s.a.w.) kwa kumpa Utume, na 
kumfanya bora kuliko Mitume vote, na dim yake akaifanya ndiyo ya mwisho isiyofutwa na dini ya Mtume 
mwengine na ndio bora kuliko dini zote zilizotangulia, kwa kuwa ndiyo dini pcke yake inayoweza kuwafaa watu 
wa jinsi yoyote, katika zama zozote, na mahali popote. 

6. Hii ni bishara ya kuwa baada ya tabu iiiyokuwa ikimpata Mtume kwa Makafiri, iiakuia Faraji ya Mwenyezi 
Mungu, amnusuru juu ya maadui zake. 

7. Maana yake: Uktsha kazi yako ya kuwaftkilizia watu uliyoiumwa na Mwenyezi Mungu, fanya ibada nyingi 
umshukuru Mola wako kwa neema zake ahzokuneemesha. Na Mtume (s.a.w.) alikuwa aktjipa tabu sana katika 
ibada, akawa husimama katika Sala hata miguu yake ikafUia damu, na akisujudu hata akadhaniwa amekufa! Na 
katika Saumu alikuwa akifunga siku kadha wa kadha pasi na kula kitu mchana wala usiku; laktni aliwataka 
Masahaba wasimfuwate, kwa hivyo si vi/uri kwa asiyekuwa yeye kufanya hivi. 


785 



JUZUU 30 AMMA 



SURATUT TYN lm Kam / 

(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
ncema ndogo ndogo. 

1. Naapa kwa Tini na Zaytuni. (Chini ya miti 
hii amepata Utume Nabii Ibrahimu na Nabii Nuhu) 

2. Na kwa mlima Sinai. (Amepata Kitabu 
hapo Nabii Musa) 

3. Na kwa mji huu wenye amani, (Makka 
alipopelekewa Utume Nabii Muhammad) 

4. Bila shaka Tumemuumba mwanaadamu 
kwa umbo lililo bora kabisa. 

3. Halafu Tukamrudisha kuwa chini kuliko 
walio chini 

6. Ila wale wenye kuamini na kutenda mema, 
watakuwa na ujira usiokwisha, (unaondelea maisha). 

7. Basi ni lipi likupalo, kukadhibisha malipo 
baada (ya kuona hayo)? 

8. Je! Mwenyezi Mungu si Hakimu muadilifu 
kuliko mahakimu wote? (Basi si lazima atawalipa 
kwa mema yao na wabaya kwa mabaya yao)? 


— ’-i 

sssp 


4. Ksktika hayawani wote hakuna kama mwanadamu kwa umbo na akili. 

5. Mwanaadamu ana hali mbili- Akitumia akili yake huongoka akawa bora kuliko hayawani wengine; na 
asipotumia akili yake hupotea na hayawani wengine wote wakawa bora kuliko yeye na huko ndiko kuwa “chini 
kuliko walio chini”. 

7-8. Mwenyezi Mungu anamwambia mwanaadamu: Baada ya kujua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye 
Mwenye kufanya kama hayo, ni lipi tena likupalo kukadhibisha malipo va siku ya Kiama? Hujajua kwamba 
Mwenye kufanya yote hayo hapana shaka kwamba amefanya mambo Yake yote kwa umadhubuti sana, wala 
hapana liwezalo kumharibikia au kumshinda? 


786 



JUZUU 30 


AMMA 



/nuAyal 9 SURATUL ALAQ 

(Imeteremka Makka) 

Kwajina la Mwenyczi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Soma kwa jina la Mola wako Aliyeumba 

2. Amemuumba mwanaadamu kwa pande la 
damu. 

3. Soma, na Mola wako ni Karimu sana 

4. Ambaye Amemfundisha (Binadamu ilimu 
zote hizi) kwa wasita (msaada) wa kalamu; 
(zilizoandika vitabu, watu wakapata ilimu) 

5. Amemfundisha mwanaadamu (chungu ya) 
mambo aliyokuwa hayajui. 

6. Sivyo hivi (we Binacfamu)! Kwa hakika 
binadamu hutakabari 

7. Akijiona amepata utajiri! 

8. Bila shaka marejeo (ya wote) ni kwa Mola 
wako (tu). 


Ina Kam I 






9. Je! Umemuona yule anayemkataza 




1. Tumetangulia kusema kaiika Sura ya Adh-Dhuhaa, maelezo ya Aya 8, Bwana wetu Muhammad (s.a.w.) 
kabla ya kupcwa Utume alikuwa na huzuni na wasiwasi mwingi kwa kuwaona jamaa zake katika upotevu, naye 
hajui namna ya kuwaongoa. Mwisho akahamia majabaiini karibu ya Makka, akawa anaabudu na kufikiri, na 
kuomba Mwenyezi Mungu amuoneshe njia ya uongofu Basi siku moja alipokuwa katika pango la jabali la Hiraai, 
karibu ya Makka, katika kuabudu, mara alimtokea Malaika, akamwita “Ewe Muhammad! Mimi ni Jibrili na wewe 
ni Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe!” Kisha akamwambia “Soma!” Mtume akamjibu “Mimi si 
msomaji.” (maana sijui kusoma). Jibrili akamstuka Mtume akamminya kwa nguvu, hata Mtume akaona tabu. 
Kisha akamuacha, akamwambia tena “Soma!” Mtume akamjibu vile vile, naye akamfanyia tena kama mara ya 
kwanza. Hata mara ya tatu ndipo alipomwmea Aya hizi tangu Aya 1 mpaka 5. Na Aya hizi ndizo za kwanza 
kushuka katika Qurani. 

2. Manii, baada ya kukaa siku arubaim katika uzao, hugeuka pande la damu, ndio makusudio ya hapa. 

3. Aya hii mpaka Aya ya $, kama kwamba ajibiwa Mtume (s.a.w.) kwa kule kusema “mimi si msomaji”. Basi 
Mwsnyezi Mungu anamwambia kuwa Yeye ni Karimu mno, na Ndiye aliyewafunza watu, kwa wasita wa kalamu, 
yote waliyokuwa hawajui. Basi kwa Ukarimu wake mkubwa na Uwezo wake wa kufanya kila aliiakalo, si uzito 
kwake kumfunza Mtume Wake kusoma. 

8. Maana yake Usighurikc kwa hayo mali, kwani huna budi utarejea kwa Mola wako, na mali yako 
hayatakufaa kitu mbcle zake. 

9. Aliyekusudiwa kwa Aya hizi 9-19 ni Abu-Jahl, adui mkubwa wa Mtume (s.a.w.) abposema “Niktmuona 
Muhamraad anasali nitamkanyaga shingo yake!” 


787 



JUZUU 30 


AL-ALAQ ( 96 ) 


AMMA 


10. Mja (wa Mungu) akisali? 

11. Je! Umeona kama yeye yuko juu ya 
uwongofu (kwa kufanya hivyo)? 

12. Au anaamrisha wema (kwa kufanya hivyo, 
au anafanya mabaya)? 

'* 3 - Je unaonaje! Kama yeye anakadhibisha na 
kurudi iiyuma? 

14. Je! Hajui ya kuwa Mwenyezi Mungu 
Anamuona? 

15- Sivyo hivyo (anavyofanya!) Kama haachi, 
Tutamkokota kwa nywele za utosi (wake iumtie 
Motoni) 

16. Utosi muongo, wenye madhambi- 

17 . Basi na awaite wanachama wenzake (wa- 
msaidie) 






18. Na sisi Tutawaita Malaika wa Motoni 
(wamuadhibu) 

19. Sivyo! Usimtii (mbaya huyo), bali sujudu 
na uwe karibu (na Mungu wako). 






Na maana ya Aya Kizi 9- <4 ni haya: Umemuona mtu mbaya huyu? Ambaye humkataza mja wa Mwenyezi 
Mungu kusali, na hali huyo mwenye kukatazwa yumo katika uongofu na kuamrisha mema; na huyo mwenye 
kukataza analcadhtbisha dini na kuipa mgongo? Hajui kama Mwenyezt Mungu anamuona wala hatamuacha? 

Siku moja Abu-Jahl alimuona Mtume akisali, akataka kutimiza maneno yake, akamwendea kutaka kumkanyaga 
shingo. Kabla hajamftkilia akaona handaki ya moto baina yake yeye na Mtume; akarudi mbio 

15. Makusudio ya “nywele” hapa ni huyo mwenye nywele. 

18. Hti ni jawabu ya Abu-Jahl, wakati Mtume alipomkemea kwa kutaka kumzuilia kusali. Alisema “Unajuwa 
kama hapa Makka hapana mtu mwenye watu wengi kama mimi; mkitaka nitakujazia jeshi katika wangwa huu 
(yaani wampige viia Miume). “Zabaniya” ni Malaika amewaumba Mwenyezt Mungu ili kuwaadhtbu watu waovu 
katika Jahanamu. 


788 




JUZUU 30 AMMA 



Ina Aya 5 ■ SURATUL QADR 

(Imeteremka Makka) 


tna Kara I 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenyc 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Hakika Tumeiteremsha (Qurani) katika 
Laylatul-Qadr (usiku wertye hishima kubwa), (usiku 
wa mwezi wa Ramadhani). 

2. Na jambo gani litakalokujulisha (hata 
ukajua) ni nini huo usiku wa Laylatul-Qadr? 

3 - Huo usiku wa hishima (huo) ni bora kuliko 
miezi elfu. 

4. Huteremka Malaika na roho (za viumbe 
watakatifu) katika (usiku) huo kwa idhini ya Mola 
wao kwa kila jambo 

5. Ni amani (usiku) huo mpaka mapambazuko 
ya alfajiri. 







lA&sSttsase fj 



1 . Qurani — kama ijulikanavyo — ilikuwa ikiteremshwa kidogo kidogo, basi siku ile ihyoanza kuteremshwa 
ilikuwa katika laylaiul-Qadr (usiku wenye hishima kubwa). Ndio ikaambiwa kuwa Qurani imetermshwa katika 
J.aylatul-Qadr, ni usiku mmoja mtukufu umo katika mwezi wa Ramadhani, ambao umebarikiwa kuliko mezi alfu; 
yaani mtu akifanya amali njema katika usiku huo hupata thawabu kama za mwenye kufanya amali ile kwa zaidi ya 
mezi elfu: na mwenye kufanva maovu naye hupata dhambi za mwenye kufanya maovu kama yale kwa zaidi ya 
miezi alfu. Na Mwenyezi Mungu ameuftcha usiku huu haujulikani ni upi, ili watu wajitahidi kufanya ibada katika 
mwezi mzima wa Ramadhani; lakini watarajiwa zaidi kuwa katika kumi la mwisho na khasa usiku wa kuamkia 
mwezi 23,25,27 na 29. Basi atakaye kujua yakini kuwa ameupata usiku huu, bila ya shaka, inamiazimu ajipinde 
na kufanya ibada mwezi mzima. Wala si lazima kwa mwenye kuupata usiku huu kuona alama yoyote. 

4. Yaani kwa ajili ya mambo aliyoyakadiri Mwenyezi Mungu katika mwaka ule. 

5. Amesema Baidhawy katika maana ya Aya hii: Katika usiku huu Mungu hakadiri ila amani tupu; na katika 
masiku mengine hukadiriwa amani na balaa. 


789 


JUZUU 30 


AMMA 



Ina Aya 8 SURATUL BAYYINAH 

(Imeteremka Madina) 


lna Karu I 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa, na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

•« 

1. Wale waliokufuru miongoni mwa watu wa 
Kitabu na washirikina (walitoa ahadt kuwa) 
hawataacha (waliyonayo) mpaka iwajie hoja (iliyo 
dhahiri ya kuonesha upotofu wa dini yao hiyo) 

2. (Naye ni) Mtume aliyetoka kwa Mwenyezi 
Mungu anayewasomea kurasa zenye kutakaswa 

3. Ndani yake humo zimo Sharia madhubuti. 

4. Wala hawakutengukana (hawakufarikiana) 
waie waliopewa Kitabu ila baada ya kuwajia hoja 
hiyo (waliyokuwa wakiitaka). 

5. Wala hawakuamrishwa ila kumuabudu 
Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini, wawache 
dini za upotofu, (upotevu) na wasimamishe Sala na 
kutoa Zaka — hiyo ndiyo dini iliyo sawa. (Nao 
wameikataa). 








0 dr 


V 


i&m i\\ VA 






1. Makafiri waliope'va Kiiabu ni Mayahudi na Wamasihia: na “Washirikina” m wale wanaoabudu 
masanamu. Na.muradi wa Aya hizi 1-4 ni kwamba kabla ya kudhihiri Mtume 's a.w. Mayahudi na wamasihia 
waliok’uwa Madina, walipokuwa wakipigana na wale washirikina, walikuwa wakiwaambia ‘Karibu aiadhihiri 
Mtume, na sisi tutamfuwata tuwe pamoja naye, tukupigeni nyinvi.” Na walikuwa wakitaraji kuwa Mtume huvo 
atakuwa katika wao. Wale washirikina walipokuwa wakisikk maneno haya waliathirika, wakawa nao pia 
wanamngojea huyo Mtume; ndio maana ya kuwa wote taifa tatu “hawataacha 'waliyonayo; mpaka lwajie hoia.” 
Maana kila taifa kattka tatu hizi iiikuwa na azma ya kushikamana na mila yao, wastiwache mpaka ije hoja. Na 
makusudio ya hoja hapa ni Mtume, kama ilivyobaini Aya ya pili. Hata alipnkuja Mtume wale washirikina 
wakamuamini mbele-, ama Mayahudi na Wamasihia, walipomuona Mtume si katika wao kama walivyokuwa 
wakitaraji, wakatengukana; baadhi yao wakamuamini, na baadhi wasimuamini, ndiyo maana ya kuwa 
“hawakutengukana waliopewa Kitabu ila baada ya kuwajilia wao Hoja.” 

2. Mapendeleo ya madaftari yenye kutakasiwa ni Qurani. 

3. Au maana yake “ndani yake muna vitabu vilivyo sawa.” Na nt kuwa katika Qurani muna VIINl vya 
mafundisho ya Vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyotangulia. 

5. Maana yake; Mtume huyu hakuwajilia na jambo jipya kama watamkadhibisha, bali analowaamrisha yeye ni 
kumuabudu Mwenyezi Mttngu kwa kumtakasia ibada, na kusimamisha Sala, na kutoa Zaka, haya haya ndtyo 
waliyoamrishwa wafuasi wa dini zote zilizo sawa zilizotoka kwa Mwenyezi Mungu, ambazo wao wazikubaii. 


790 



JUZUU 30 


AL-BAYYINAH (98) 


AMMA 


6. Bila shaka wale waliokufuru miongoni mwa 
watu waliopewa Kitabu na washirikina wataingia 
katika Moto wa Jahanamu, wakae humo milelej hao 
ni waovu wa viumbe. 

7. Hakika wale walioamini na kutenda mema, 
basi hao ndio wema wa viumbe. 

8. Malipo yao kwa Mola wao ni mabustani ya 
daima ambayo mito inapita mbele yake, wakac 
humo milelej Mwenyezi Mungu Amewaridhia, nao 
wameridhika. (Malipo) hayo ni kwa yule 
anayemuogopa Mola wake. 




791 



JUZUU 30 AMMA 



M * Ayo 8 SURATUZ ZILZAL 

(Imeieremka Madina ) 


tna Kara t 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Itakapotetemeshwa ardhi mtetemesho wake 
(huo mkubwa) 

2. Na itakapotoa ardhi mizigo yake (hiyo) 

3. Na binadamu akasema (wakati huo): 
“(Oh!) Ina nini (leo ardhi)?” 

4. Siku hiyo itatoa habari zake (zote) 



5. Kwa kuwa Mola wake Ameifunulia 
(ameiamrisha kufanya hayo). 



6. Siku hiyo watu watatoka (makaburini) 
vikundi - vikundi ili waonyeshwe vitendo vyao. 

7- Basi anayefanya wema (hata) wa kiasi cha 
uzito wa mdudu chungu ataona jaza yake 


©jWCilB& 5 BlsS udHSStHd. 


8 . Na anayefanya uovu (hata) wa kiasi cha 
uzito wa mdudu chungu ataona jaza yake. 


•f 


2. Wamirzai wameona kuwa Aya hizo zimehusiana na Kiama; wao wanasema kuwa mizigo yake ni maadim 
na ilimu . . . 

4. Namna itakavyotoa habari ama ni kwa kutamshwa na Mwenyezi Mungu, kama atakavyovitamsha vitu 
kadha-wa-kadha visivyotamka, au ni kuwa ile hali ya ardhi itakavyokuwa, itatosha kumfahamisha mtu pasi na 
ardhi kutamka; kama tuwezavyo kumiambua mwenye furaha na mwenye hasira na mwenye njaa na mwenye shibe, 
pasi na kutamka Na habari itakayotoa ardhi siku hiyo ni hii: Amesema Mtume (s a w.) “Siku ya Kiama ardhi 
itamshuhudilia kila mtu na kila umma, alilolifanya juu yake” (YAANl JUU YA ARDHI). Na haya ndiyo 
mapendeleo ya ardhi “kutoa habari zake”. 

7-8. Na Aya mbili hizi zafahamisha kwamba mwanaadamu atajaziwa kwa kila alitendalo, la kheri au la shari 
hata likiwa dogo sana kama uzani wa chungu mdogo pia. 


792 



JUZUU 30 


AMMA 



Jna Aya ii SURATUL AADIYAT 

(lmeteremka Makka) 

Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Naapa kwa (farasi) wanaokwenda mbio 
wakihema 

2. Na wakitoa moto kwa kupiga kwato (zao 
chini) 

3. Wakashambulia wakati wa asubuhi 

4. Wakarusha mavumbi (makubwa) wakati 

huo 

5. Na wakaingia kati ya kundi (la maadui 
wakapigana) 

6. (Naapa kwa haya nasema kuwa): Bila shaka 
Mwanaadamu amkanusha Mola wake. 

7. Naye aiiayajua haya. 

8. Na ana mapenzi makubwa kabisa ya 
kupenda mali. 

9. Je, hajui watakapofufuliwa waliomo 
makaburini 

10. Na yatakapodhihirishwa yaliyomo vifuani 

11. Kuwa Mola wao Atawajua sana Siku hiyo 
(viumbe vyake vyote). 


Ina Kara / 



t t / 


itS&i 




(2) & 





& /j&frJI 4 -U Jjfri 



I. Mapendeleo ya hakika katika Aya hizi ni kuwa Mwenyezi Mungu anaapa kwa jeshi lililo na fuasi wa 
namna hiij na muradi wake ni kuapa kwa jeshi lenye kushinda katika vita. Kwani hapana shaka kuwa jeshi liUlo na 
farasi namna hii, ni lenye kushinds tu. 

Wamirzsi hawakusema kweli waliposema kuwa kabla ya Uislamu Waarabu wahkuwa hawatumii farasi. Haya ni 
katika hizo farumu zao za kutaka kuifanya kubwa hiyo tafsiri yao. 

6. Muradi wa “kumkanusha Mwenyezi Mungu,” ni kukanusha neema zake. Na kukanusha neema ni 
kutozitumia katika ibada na mambo ya kheri. 

7. Yaani: na yeye mwanaadamu anayajua hayo ayatendayo. 

8. Au: Ana kuendelea mno katika kupenda mali; nako ni kufanya pupa katika kuyatafuta, na ukiyapata 
ukayafanyia ubakhili, na ukayaona ndiyo bora kuliko kila kitu. 

9-10. Yaani: hajui mwanaadamu kama atakwendalipwa kwa hayo ayatendayo wakati “watakapofufuliwa 
waliomo makaburini, na yakadhihirishwa na yaliyo vifuani”? Maana Siku hiyo ni ya Kiama. 

II. Kujua sana, maana ni Mjuzi wa dogo na kubwa, na lililo wazi na lililofichikana. Siku hiyo atawalipa kwa 
kila waiilolitenda. 


793 


53 





Ino Aya II SURAT AL-QARIAH Ina Kana I 

(Imeteremka Makka) 


Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1 . (Msiba) ugongao nyoyo (yaani Kiama) 

2. (Msiba) ugongao nyoyo ni upi huo? 

3. Na ni jambo gani litakalokujulisha (hata 
ukaujua) ni upi huo (Msiba) ugongao nyoyo? 



4. Siku ambayo watu watakuwa kama 
madumadu (watoto wa nzige) waliotawanywa 


5. Na milima itakuwa kama sufi 
zilizochambuliwa (zikawa zinapeperuka). 

6. Basi yule ambaye mizani yake itakuwa 
nzito 

7. Huyo atakuwa katika maisha 
yanayompendeza. 

8. Na yule ambaye mizani yake itakuwa 
nyepesi 

9. Huyo maskani yake yatakuwa katika (huo 
Moto) — Hawiya. 

xo. Na ni jambo gani litakalokujulisha (hata 
ukaujua) ni nini hiyo (Hawiya)? 

11. Ni Moto uwakao kwa ukali (kweli kweli). 


&>•& 


* 

3 







4. Yaani siku hiyo watu watakuwa kama watoto wa nzige katika wingi, na kudangana, na kujitupa huku na 
huku, hawajui pa kwenda. Na hapo ni watakapoanza kutoka makaburini. 

6. Siku hiyo amali zote — nzuri na mbaya — zitapimwa kwa mizani ya Mungu, lakini hatukuambiwa Mizani 
hiyo itakuwa namna gani. Lakini hapana shaka kuwa Mizani iwezayo kupima hata uzani wa chungu mdogo, na 
yaliyo katika nyoyo, ni mizani ya Kimungu. 

9. Wamirzai wamegeuza makusudi tamko la Umm lililomo katika hii Aya waliyoifanya ya 10; wakasema 
muradi wa “Ummuhuu” hapa ni mama. Wamefanya hivi ili watie hiyo itikadi yao ya kuwa moto ni mlezi, 
unaowalea wabaya ili wawe wema. Hii ni tafsiri waliyoizua wenyewe. Ummu hapa ni Makazi, yaani Makazi ya 
watu wabaya ni Motoni. Tamko la Ummu lina maana mengi, kama ilivyo katika makamusi ya Kiarabu. Katiika 
maana yake ni (a) Mama; (b) Maskani; (c) Mke mkongwe; (d) Mtumishi; (e) Msingi; (0 Mhimili; (g) Raisi . . . 
Wao wameacha kufasiri kwa Maskani kama walivyofasiri — na wanavyofasiri — wafasiri wote; wameacha hivyo iii 
watie hiyo farumu yao. Hata katika Kiswahili chetu neno moja huenda likawa na maana mengi; na kila moja 
ikatumika katika mnasaba wake. Kama (a) Mbuzi: “Nimekuna nazi kwa mbuzi yangu” mbali na “Nunemkatna 
mbuzi wangu.” Na (b) Kamba: “Nimekula kamba” na “Nimefunga kamba.” Na (c) Buibui: “Kampiga buibui 
kisha kavaa buibui, akatoka.” Na (d) Mkungu- “Alipika wali akaufunika mkungu” na akaula ndani ya mkungu. 
Na mengi kabisa mengineyo yasiyokuwa haya. 


794 



JUZUU 30 AMMA 



tna Aya 8 SURATUT TAKAATHUR 

Ina Kara 1 

(Imeieremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

— -i 

1 . Kumekughafilisheni kutafuta wingi (wa mali 
na jaha na watoto na kujifakhirisha kwa hayo) 


2. Hata mumeingia makaburini, (mumekufa 
kabla ya kufanya kheri yoyote). 

3. Sivyo hivyo! Karibuni hivi mtajua (kuwa 
sivyo hivyo), 

4. Kisha (nasema) Sivyo hivyo! Karibuni hivi 
mtajua (kuwa sivyo hivyo). 

l&asS Ojaii. 

5. Sivyo hivyo! Lau kama mnajua ujuzi wa 
yakini (kuwa sivyo hivyo msingefanya hivyo). 


6. Hakika mtauona Moto 


7. Kisha (nasema:) Mtauona kwa yakini 
(Moto) 


S. Kisha kwa hakika mtaulizwa Siku hiyo juu 
ya neema (mlizopewa miizitumiaje). 



i. Ni tabia ya Waarabu — tangu kale — kila kabila kujisifu kwa wingi wa watu na watoto na malt. Basi 

katika Aya hizt (t-2) Mwenyezi Mungu anawambia: Kufakhiriana kwao kwa wingi, kwa kupenda mno 
Utimwengu, kumewashughulisha na kuttumikia Akhera, mpaka yawajilie mauti na wameghaftlika nayo. 

3. Maana hapo yatakapokujieni mauti mtajuwa kuwa hayo miiyokuwa mkiyafanya siyo. 

5. Maana lau kama mnajua yakini kuwa hayo mfanyayo si mazurt, na mnatupa umri wenu bure katika 
mambo yasiyokuwa na faida yoyote-, na yaliyo na fatda mumeyawacha, msingeyafanya hayo myafanyayo. 

7. Maana hapo mtakapokufa. 

8. Mwanaadamu — yeye mzima na kila alicho nacho — ni katika neema za Mwenyezt Mungu. Basi Siku ya 
Kiama ataulizwa kUa neema na namna alivyoitumia. 


795 



JUZUU 30 AMMA 



Ina Aya 3 SURATUL ASR Ina Kara I 

(Imeteremka Makka) 


Kwajina ia Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Naapa kwa zama (zako ewe Nabii 
Muhammad) 

2. Kuwa Binadamu yuko katika hasara 

3. Isipokuwa wale walioamini na wakafanya 
vitendo vizuri, na wakausiana (kufuata) haki na 
wakausiana (kushikamana) na subira 
(kustahamiiiana). 



a. Rasilmali ya mwanaadamu katika ulimwengu ni umri wake. Basi kila dakika atakayoitumia mwanaadamu 
katika mambo ya khen, ndio faida yake, na kila dakika atakayoitumia kattka mambo maovu au yasiyokuwa na 
haja. ndiyo hasara yake. 

3 Katika hao walio “katika hasara” wametolewa wenye kuamini wakatenda vitendo vizuri wakausiana 
kushikamana na haki na kusubiri. Hawa hawana hasara, sababu akthari ya nyakati zao huzitumia katika mambo ya 
kuwaletea faida wao na viumbe wenzi wao. 

Subira ni namna nne (a) Kustahamili katika kufanya mambo mema ambayo ni mazito kwa mtu kudumu nayo; 
na (b) kustahamili kattka kuacha mambo maovu ambayo ni mazito kwake kuyawacha; na (c) Kustahamiliana na 
viumbe wenziwe, awachukulie mabaya yao wala asiwafanyie mabaya yake; tia (d) Kustahamili misukosuko ya 
ulimwengu. 



796 



AMMA 


',?rro c*T- ur« rrvj or -no tyr * rw o i^-^o *^r -rroc^r- -r*vj ^r- -p o 'Vr- -po or-^o cw~ -r.0 ort-r»* 

% -tO 0*_ C* V - JO C> 4- • -ir> .-* . JO OLV.lOrL** -X^3 O W- w.J'O O W C> l_* »*JO L% -lTi OVj-^lO c> k?- .J O CM^« k . * 


mMteSMBWS 



/P ^ CrT • TTV) or • i 'Xj or.rr"J Crr *no or -rwo*r~ -rr 




‘o c^- -rjvjor -r»oorr-; 
ir . jo r'C.! 



Ina Aya 9 SURATUL HUMAZAH 

(Imeteremka Makka) 

Kwajina la Mwenyezi Mungu, Mwenye kuneemesha 
neema kubwa kubwa na Mwenye kuneemesha 
neema ndogo ndogo. 

1. Adhabu kali itamthubutikia kila mwenye 
kuramba kishogo, msengenyaji 

2. Ambaye amekusanya mali na kuyahisabu 
(tu bila ya kuyatumia katika njia za kheri) 

3. Anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha 
milele. 

4. Hasha! Bila shaka atavurumizwa katika 
(Moto unaoitwa) Hutama. 

5. Na ni jambo gani litakalokujulisha (hata 
ukajua) ni nini (Huo moto unaoitwa) Hutama? 

6. Ni Moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa 
(kwa ukali barabara) 

7. Ambao unapanda nyoyoni. 

8. Hakika huo (moto) watafungiwa (wawemo 
ndani yake ) 

9. Kwa magogo marefu marefu. 


fna Kam I 



^OtH itiaiii (25 


i 


1. Ni kusengenya kwa ishara ulimi ya macho au ya maneno au ya vitendo . . . Na yote ni mabaya. Watu 
wengi wasahilisha kuscngenya, hawaoni kuwa ni kitu. Na katika Qurani yamekuja makemeo makubwa hnta 
kumefananishwa na mtu “Kula nyama ya ndugu yake aliyekufa.” Na katika Aya hii Mwenyezi Mungu amesema 
'' Waylun . . na maana yake ni Adhabu kali. Basi yataka mtu asidharau jambo ovu, khasa lihlokemewa katika 
Qurani. 

2. Hii ndiyo hali ya mtu bakhiii; ladha yake ni kukusanya mali kisha akiyahisabu kila apatapo faragha. Si kwa 
haja ya kutaka kujua hisabu yake, la, bali kwa kuona raha tu! Haftkiri kutenda mema ya kumfaa, wala hafikiri 
kumnufaisha mwenziwe, hatumii yeye mwenyewe, wala hamkubalii mwengine kutumia. 

3. Maana: mtu huyo anadhani kuwa hayo mali yake yatamzuilia kufa, abakiye milele katika ulimwengu. 

4. Naache kudhani dhana hiyo! Bali atakufa atiwe motoni. 

7. Moto huo hautawateketeza nje tu, bali utawateketeza na ndani pia mpaka uunguze hata nyoyo. 

8-9. Yaani watafungiwa ndani ya moto kwa magogo marefu marefu ili wasiwe na tamaa ya kutoka tena. 


797 




/*, Aya 5 SURATUL FYL 

(Imeieremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 

kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Je! Huoni jinsi Mola wako Alivyowafanya 
watu wenye ndovu? 

2. Je! Hakujaalia vitimbi vyao kuharibika 

3. Na akawapelekea ndege makundi kwa 
makundi 

4. Wakawapiga kwa mawe ya udongo wa 
kuchoma 

5. Akawafanya kama majani yaliyoliwa 

(yakatapikwa)? 


Ina Kara I 




I. Sura hii inaeleza kisa kilichopita karibu ya Makka katika mwaka wa 570 A.C. Yaman siku hizo ilikuwa 
imetawaliwa na Mahabashi. Nao wakati huo walikuwa Masihia. Liwali wa Yaman aliyekuwa wakati huo hi Abraha. 
Huyu Abraha alitaka kuwazuilia Waarabu wasende Makka kuzuru Al-Kaaba, akajenga kanisa kubwa akalipamba 
vizuri katika mji wa S’anaa na akawalazimisha Waarabu wazuru kanisa hilo badili ya Al-Kaaba. Alipokuwa 
hakufaulu, ndipo alipoazimia kwenda kuivunja Al-Kaaba akakusanya jeshi kubwa na yeye mwenyewe na baadhi 
ya watu wake wakapanda ndovu. Na kwa sababu hiyo, mwaka ule Waarabu wakawita “Mwaka wa ndovu”, au 
“Mwaka wa wenye ndovu”, nao ndio mwaka uliozaliwa Bwana wetu Muhammad (s.a.w.). 

Abraha alipoflka karibu ya Makka akawapelekea mtu Waarabu kuwapa habari kuwa yeye hakuja kuwapiga 
wao, bali haja yake ataka wampe nafasi ya kuvunja Al-Kaaba! 

Wakati huo Waarabu wa Makka hawakuwa na nguvu za kuweza kuptgana wala hawakuwa na mfalme, lakini 
walikuwa na mkubwa wao akiitwa Abdul-Muttalib, babu yake Bwana wetu Muhammad (s.a.w.) Abdul-Muttalib 
aluwapa amri jamaa zake wote watoke mjini wende majabalini na yeye mwenyewe akaingia katika Al-Kaaba, 
akamuomba Mwenyezi Mungu ainusuru nyumba yake tukufu, kisha akenda huko wahko kwenda jamaa zake, 
kumtazama huyo atakayejaribu kuteta na Mungu na kumvunjia nyumba Yake. 

Abraha, baada ya kujua kuwa Waarabu wamekwisha jitenga, akajiweka tayari kuingia Makka na kuvunia Al- 
Kaaba. Papo hapo Mwenyezi Mungu akamletea jeshi Yake (kama utakavyo ona katika Aya ya 3) jeshi ya Abraha 
ikaingiliwa na maradhi, wengine wakafa papo hapo na Abraha na baadhi ya askari wake wakawahi kurudi Yaman 
wakafla huko. 

3. Wanavyuoni wengine wamesema kwamba inamkinika kuwa makusudio ya “Tair” katika Aya hii ni “vtini 
vya ugonjwa” (germs). 

5. Wanavyuoni wengine wamesema kwamba mapendeleo yake ni kuwa Mwenyezi Mungu aliwatia maradhi 
mabaya, yakaharibu miili yao, hata wakawa kama majani yaliyoliwa-liwa na wadudu au yaliyoliwa yakatemwa. 


798 





JUZUU 30 


AMMA 



SURATU QURAYSH ha / < an i 

(Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Ili Kuwafanya Makureshi waendelee 

2. Waendelee na safari zao za wakati wa kusi 
(kwenda Yaman) na wakati wa kaskazi (kwenda 
Shamu, ndiyo maana tukajaalia jeshi la ndovu 
kushindwa'). 




<3 


3. Basi nawamuabudu Bwana wa nyumba hii 
(Al-Kaaba) 

4. Ambaye anawalisha (wakati Waarabu 
wenziwao wamo), katika njaa, na Anawapa amani 
(wakati wenziwao wamo) katika khofu. 







1 - 4 . Al-Kaaba, kama ijulikanavyo, ilikuwa ni mahali patukufu kwa Waarabu wote tangu zama za Sayyidna 
Ibrahimu (a.s.) ambaye ndiye aliyeijenga kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Na kwa kuwa Makureshi ndio 
waliokuwa walinzi wa nyumba hii tukufu, Waarabu wa makabila mengine wote walikuwa wakiwahishimu na 
kuwatukuza. Na kwa salnbu hiyo waliweza kusafiri wakenda Shamu, katika siku za kaskazi na Yaman katika siku 
za kusi kwa ajili ya kufanya biashara; na wakirudi kwa salama na amani, pasi na kuchelea kutaaradhiwa na 
Mabedui njiani na kuuliwa na kupokonywa mali yao, kama walivyokuwa wakifanyiwa Waarabu wengine. Na 
kilipozuka kisa cha ndovu wakazidi kuhishimiwa na kutukuzwa. Basi katika Sura hii Mwenyezi Mungu 
anawakumbusha neema hiyo, anawaambia: Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewasahilishia Makurcshi kusafiri 
kanka kusi na kasikazi, ili wafanye biashara wapate chakula na mengineyo, akawasalimisha na khofu za njiani 
zinazowapata Waarabu wengine. Na yote haya ni kwa sababu ya Al-Kaaba, basi nawamuabudu Huyo Mwenye 
Nyumba hiyo (Al-Kaaba), Aliyewalisha, wasiwe katika njaa, akawasalimisha na khofu. Kwani lau kama si hii 
Nyumba Yake, wasingeweza kusafiri kwa salama, wala asmgekuia mtu katika mji wao, sababu hauna k'”' 




799 








Ino Aya 7 SURATUL MAUN 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Je, umemuona (unamjua) yule 
anayekadhibisha dini, (asiyeamini malipo ya 
Akhera)? 

2. Huyo ni yule anayemsukuma yatima 

3. Wala hajihimizi kuwalisha maskini (wala 
hawahimizi wenziwe). 

4. Basi adhabu itawathubutikia wanaosali 

5. Ambao wanapuuza (maamrisho ya) Sala 
zao, (kama kuwafanyia wema viumbe wenzao) 

6. Ambao hufanya (amali zao iii watu 
wawaone tu) riyaa 

7. Nao hunyima misaada. (Basi Sala zao 
hazina faida kubwa nao). 


Ina Kara I 




<i) aigi 


i 


1 Sura hii inaeleza haii wahyo nayo ghalibu ya watu; haia hao wanaojita Waislamu-, nayo ni alama ya 
wasioamim malipo ya Akhera. Hawawi na huruma kwa wanaadamu wenzao, la kwa kutoa chao wakiwa nacho, 
wala kwa kuwashakiza wenzao ikiwa wao hawana Wala hawafanyi jambo jema ila kwa kutaka kusiftwa na watu, 
na hujizuilia na kufanya ihsant ikiwa haitamvutta manufaa anayoyataraji. 

5. Au muradi wake wanapuuza Sala. Nayo ni kusali, na moyo ukawa hauko katika Sala, umeshughuhka na 
mawazo mengtne, au kusali kwa rtyaa 

6. “Riyaa” ni kufanya amali njema kwa makusudio ya kuonesha watu, ili uonekane kuwa ni mwema kuliko 
ulivyo, ama upate kupendekeza au upate kilicho mifukoni mwa wenzio Na hii, kama ambavyo ni namna ya 
“shirki”, kadhalika nt namna ya “wizi”. 


800 





JUZUU 30 


AMMA 


lna Aya 3 SURATUL KAWTHAR 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

i. Hakika Tumekupa kheri nyingi. 


Ina Kara I 




2. Basi sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje 
(kwa ajili ya Mola wako). (Na kila utakalolifanya 
lifanye kwa ajili ya Mola wako, siyo mizimu wala 
mapango wala makaburi). 

3. Hakika adui yako ndiye atakayekuwa 
mkiwa, (atakatika na kila kheri). 






1. Makusudio ya "khcri nyingi” hapa ni Utume, ilimu, amali, jaha, kushinda, kupata wafuasi, na kheri 
nyingine za dunia na Akhera zisizohisabika, ambazo hakupewa mtu kabla yake wala baada yake. Na kheri hizi, 
hapana shaka ni bora kuliko kheri za mali na watoto. 

2. Maana sali kwa ajili ya Mola Wako peke Yake, usiwe kama wale wanaofanya ibada kwa riyaa, na uchinje 
nyaina (wanyama) zako uwape maskini na wenye haja, usiwe kama wale wawafukuzao mayatima na kujizulia na 
kuwafanyia ihsani wcnzao. 

j. Maana yake huyo asemae kuwa wewe umetindikiwa na kheri ndiye aliyetindikiwa na kheri siyo wewe. 
Kheri ulizopewa wewe zuakufaa, na kheri alizopewa yeye za mali na watoto, hazitamfaa kitu. 

Maadui wa Mtume (s.a.w.) wahkuwa wakifurahi sana kwa kumuona Mtume amefiliwa na watoto wake 
wanaume, sababu walikuwa wakiona hapana khen kubwa katika Ulimwengu kama kupewa mali na watoto 
wanaume. Na kwa sababu hii wakimwua Mtume Abrar, Mwenye kukatika na kheri. Basi katika Sura hii 
Mwenyezi Mungu anamliwaza Mtume Wake, pamoja na kuwajibu wale maadui. 


8oi 




JUZUU 30 


AMMA 



Ina Aya 6 


SURATUL KAFIRUN 
( Imeteremka Makka) 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

I. Sema: Gnyi makafiri. 


Ina Kan I 


2 . Siabudu mnachoabudu. 

3. Wala nyinyi hamuabudu ninayemuabudu. 

4. Wala sitaabudu mnachoabudu. 

5. Wala nyinyi hamtaabudu ninayemuabudu. 

6. Nyinyi mna dini yenu nami nina dini 
yangu. 







I. Makafiri wa Makka walipojiona wamechoka, hawawezi kuzima nuru ya Uislamu, na wakamuona Mtume 
(s.a.w.) kila siku anazidi hima katika kazi yake, na dini kila siku inaendelea mbele, walimwendea Mtume 
wakamtaka watangamane naye katika ibada, wao wamuabudu Mwenyezi Mungu mwaka mmoja pamoja naye, na 
yeye atangamane nao katika kuabudu miungu yao mwaka mmoja vile vile; yaani mwaka mmoja waabudu Mungu 
wote na mwaka mmoja waabudu masanamu pia wote! Ndipo iliposhuka Sura hii. 

Na makusudio yake ni haya: Nyinyi muna waungu wenu na namna ya ibada zenu muabudiazo, na muni nina 
Mungu Wangu na namna ya ibada nimuabudiayo. Haiwezekani kutangamanisha baina ya Mungu Wangu wa kweli 
na miungu yenu ya uwongo, wala baina ya ibada yangu ya haki na ibada zenu za batili. Nyinyt muna dini yenu na 
itikadi yenu; nami nina dini yangu na itikadi yangu. 


802 






JUZUU 30 


AMMA 



SURATUN NASR 
( Imeteremka Madina) 


Ina Kan I 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1 . Itakapofika nusura ya Mwenyezi Mungu na 
kushinda 

2. Na ukawaona watu wakiingia katika dini ya 
Mwenyezi Mungu makundi makundi 

3. Basi hapo mtakase Mola wako pamoja na 
kumsifu, umuombe maghufira (msamaha)j hakika 
Yeye ndiye Apokeaye toba. 




1. Huu ni waadi wa Mwenyezi Mungu kumpa Mtume Wake, kuwa atamsaidia amnusuru juu ya maadui zake 
ambao walikuwa wakimtaabisha na kutaka kumuua, na auuwale mji wao waliomtoa; na alipotaka kuingia kwa ajili 
ya Ibada pia wakamzuilia. 

2. Mtume alipoingia Makka na kuwashinda maadui zake, kama alivyoahidiwa na Mwenyezi Mungu, makaflri 
walikuwa wakija Madina mbele yake, makabila kwa makabila wakiingia katika Dini ya Kiislamu. 

3. Maana ya kuambiwa Mtume (s.a.w.) kwamba yaiakapofanyika hayo aliyoahidiwa amtakase Mola wake na 
aombe maghufira; pamoja na kuwa yeye alikuwa akifanya hayo kabla ya hapo, ni kuwa yatakapofanyika hayo 
aliyoahidiwa, ajali yake Mtume itakuwa imekurubia kwisha. Kwa hivyo anaamrishwa azidishe ibada ili azidi 
kutengeza Akhera yake. 

Hii ndiyo Sura ya mwisho iliyoshuka katika Qurani. Na iliposhuka, baadhi ya Masahaba walifahamu und-ni 
wake, wakalia kwa kuona kuwa Mtume anaondoka. Baada ya kushuka Sura hii Mtume (s.a.w.) aliishi siku chache 
tu. 


803 


JUZUU 




i<g& 


Ina Aya 5 


SURATUL LAHAB 

(Imeieremka Makka) 


AMMA 



lna Kara / 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Pana kuangamia mikono miwili ya 
Abu Lahab! Naye amekwisha angamia. 

2. Hayatamfaa mali yake wala alivyovichuma. 

3. (Atakapokufa) atauingia Moto wenye 
mwako (mkubwa kabisa) 

4. Na mkewe, mchukuzi wa kuni (za fitina), 
(fattani, anayefitinisha watu wasiingie katika dini; 
atauingia naye Moto huo) 

5. (Kama kwamba) shingoni mwake iko 
kamba iliyosokotwa (anayochukulia kuni za fitina 
hizo). 



I. Mwanzo wa kupewa Utume Bwana wctu Muhammad (s.a w.) aliamrishwa awabashirie jamaa zake walio 
karibu naye kwa kizazi; akawakusanya akawabashiria na kuwakhofisha na adhabu ya Akhera, Abu-Lahab, ami 
yake, akakasirika, akamwambia 'Mwana kuangamia wee! Ndilo ulilotwitia hihP’ Ndipo iliposhuka sura hii 
kuapizwa Abu-Lahab na mke wakc, Ummu-Jamii, aliyekuwa akijipinda sana katika kumuudhi Mtume, na 
kuwashakiza makaftri wamuue na kufanya kila aliwezalo katika kuizuilia dini tsifuatwe. 

“Yana kuangamia mikono miwili ya Abu-Lahab!” m maapizo ya kuapizwa Abu-Lahabi aangamte yeye, badali 
ya Mtume (s.a.w.). Na alipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuapiza, imekuwa hapana shaka maapizo hayo 
ni yenye kumpata, na kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatupa habari kuwa “amekwishaangamia.” 

$. Huyu mke wa Abu-Lahab alikuwa fattani (sakubimbi). Kazi yake kuchukua maneno ya huku akipeleka 
huku kwa kutaka kutia fitina na ftsadi. Na mru namna hii Waarabu humshabihisha na “mchukuzi wa kuni.” Na 
dasturi, mchukuzi wa kuni huwa na “kamba” katika shingo yake ya kufungia hizo kuni zake, na kuni ndizo 
zinazowasha moto. Na huyu mwanamke akiwasha moto wa kuwazuilia watu wasisilimu na kuwatoa waliosilimu. 


804 





JUZUU JO 


AMMA 



/*» Aya 4 SURATUL IKHLAS 

( Imeteremka Makka) 


Ina Kara I 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Sema: Yeye ni Mwenyezi Mungu Mmoja 

(tu). 

2. Mwenyezi Mungu (tu) ndiye anayestahiki 
kukusudiwa (na viumbe Vyake vyote kwa 
kumuabudu na kumuomba na kumtegemea). 

3. Hakuzaa wala Hakuzaliwa 

4. Wala hana anayefanana Naye hata mmoja. 



© au\ 




1. Baadhi ya makafiri walimuka Mtume (s.a.w.) awasifte Mwenyezi Munsru. ikashuka Sura hu ya kumtakasa 
Mwenyezi Mungu na kila namna ya shirki. 

“Shirki” ni namna nne: (a) Ni shirki ya kuitakidi kuwa Mungu ni zaidi ya Mmoja, kama walivyokuwa makafiri 
wa Makka; (b) Ni shirki ya kuitakidi kuwa yuko mwenye uweza wa kufanya jambo ambalo kwa hakika hakuna 
aliwezaye lia Mwenyezi Mungu, kama kunyesha mvua na kuondoa balaa, na mengineo katika mambo ambayo 
yametoka katika uweza wa viumbe. Na shirki ya namna hii imeingia kwa baadhi ya wajitao “Islamu” siku hizi, 
Mungu Atunusuru; (c) Ni shirki ya kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ana fungamano baina Yake na viumbe 
vyake, kama waitakidivyo Wamasihia; (d) Ni shirki ya kuitakidi kwamba Mwcnyezi Mungu ana mfano katika 
Dhati Yake au Sifa Zake, kama vaitakidivyo Mayahudi na wengineo. Basi Sura hii imekanusha, na imemtakasa 
Mwenyezi Mungu na namna *« te hizo! 


805 


JUZUU 30 AMMA 



Ina Aya s SURATUL FALAQ 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

I . Sema: Ninajikinga kwa Mola wa ulimwengu 
wote 


tna Kara l 



2. Na shari ya Alivyoviumba 

3. Na shari ya giza la usiku liirigiapo 

4. Na shari ya wale wanaopulizia (vivia) 
mafundoni, (wakavunja mashikamano yaliyo baina 
ya wani, yaani shari ya mafatani) 

5. Na shari ya hasidi anapohusudu. 


0yL> 



t. Sura hii na iliyo baada yake zimeshuka pamoja na iko khitilafu kuwa zimeshuka Makka au Madina. Na 
zote Sura mbili zatufunza namna ya kujitia katika “Himaya” ya Mwenyezi Mungu, na kutufahamisha kwamba 
Yeye ndiye Mwenye Uweza wa kumlinda mtu na kila jambo, sababu Yeye ndiye Mwenye kuumba kila kitu. Basi 
mwenye kuwacha kujitia katika “Himaya” Yake, akajitia katika Himaya ya mchawi au mzimu au kaburi, atakuwa 
amejitia katika namna ya shirki (b) tuliyoitaja katika maelezo ya Sura iliyopita. 

2 . Katika “alivyoviumba” anaingia kila kiumbe, mwenye roho na asiyekuwa na roho, aonekanaye na 
asiyeonekana. 

3 . Hapana shaka kuwa usiku wa kiza una balaa nyingi ambazo hazipatikani mchana wala katika usiku wa 
mwezi, kama nyama waovu, wevi, mashetani (wanaowaamrisha watu kufuata mabuibui yapitayo) na balaa 
nyenginezo tuzijuazo na tusizozijua, ambazo hujificha kakiwa na muangaza na kudhihiria kukiwa na kiza. 

5 . “Hasidi” ni mtu ambaye huchukiwa kwa kumuona mwenziwe ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu, na 
kutamani imuondokee neema ile, japo asiipate yeye. Nayo ni katika maasia makubwa, na maradhi mabaya kabisa! 
Na hasidi pengine huficha ile hasadi yake katika moyo mpaka akajifia, akapumzika yeye, na watu wakapumzika no 
utesi wake usiokuwa na sababu. Na pengine huwa hatosheki kwa kuweka moyoni, bali hufanya na kila aliwezalo ili 
kumuondolea mwenziwe hiyo neema aliyoneemeshwa na Mwenyezi Mungu, hata kwa kutoa chake bali na hata 
kwa kumuua yule mwenziwe, ikiwa hapana budi. Na hasadi ya namna hii ni mbaya zaidi. 


806 



JUZUU 30 AMMA 



Ina Aya 6 


SURATUN NAAS 


Ina Kara / 


(Imeteremka MakkaJ 


Kwa jina ia Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

1. Sema: Ninajikinga kwa Bwana Mwenye 
kuwalea 

2. Mfalme wa watu 

3. Muabudiwa wa watu 

4. Na shari ya mwenye kutia wasiwasi 
mwenye kurejea nyuma 





M 

© u? 







V 

0 




5. Atiaye wasiwasi nyoyoni mwa watu 

6. (Ambayc ni) katika majini na watu. 



I. Mwenyezi Mungu baada ya kuwa ni Bwana wa watu kadhalika ndiye mwenye kuwalea tangu 
walimatumboni hata wakamaliza umri wao katika ulimwengu, kwa roho na kiwiliwili na pumzi na chakula na maji 
na kila wahitajialo katika maisha yao, kisha akawapa akili, akawaonesha njia ya “kheri” ya dunia na Akhera, 
akawaamrisha waifuwatej akawaonesha na njia ya “shari” ya dunia na Akhera, akawaamrisha waiepuke na 
watahadhari nayo, 

4 . “Mwenye kutia wasiwasi, mwenye kurejea nyuma”; ni Sheitani, ambaye kazi yake m “kutia wasiwasi 
kattka nyoyo za watu” akawjpoteza. Lakini wakati akipambana na wenye Imani ya nguvu, au mwenye kuzinduka 
akakumbuka Mola Wake, shetani hushindwa, akarejea nyuma. 

6. Katika lugha ya Kiarabu kila muovu hufaa kuitwa “Sheitani” ni sawa alikuwa katika Majini, wanaadamu 
au nyama. Na “Shetani” wa kibinadamu huwa muovu zaidi kwa mwanaadamu mwenziwe kuliko masheiani. 


807 



















I 

) 






PRWTEO IN INDM 




•ilSSS 




O Ur'. !><*£. 1 (Sr 1 'i4y-J o iljo jO \ /cuiIolWj 

5 

?jil;5 ^#15 rd'/cJ' i\V^ "4' 

3 j IJ^ A£;Ij5 'Sfcja J>Ua)b j 5 ftiA eklfo 8 &* SS} »j& 


^ y, ''xm 


4j\ ol* jtgXj liy Oj^ V a 4 ^ \p 

'SVVfP^j— 3 cO 'j S-^nI uij'j o/^' 

• '^$2 ja. i ^^3 r 

•y\(^J&)\ (J^Ppp^P^Opr ^ PS iP^S“' 1 SV^P^P~P ’ 
ifol^ Jyoj Lfcj t jjjlO^JJ^.^Jj'i Otj 


"fOjj 


’- ^ iSOy^V#*. ^&o&'AZS 


ClpjSj py '’Sp' 'P 0 ^ W ' ^‘ ' v4 * 40 'oj^I 

■ ^j\jjy t _ 4c^i oj&s& ol^y&lo®^^ 

^ Ijij ji 

dM '. j-Vj O UwJ' Jf 


-<•<.?. — i''n' J^'^i't 


V »>_’.T ( J 


' c^#^uit6«a ■'• ■ 


